



Adroddiad Blynyddol a 
Datganiad Ariannol ar 
gyfer y cyfnod 15 mis hyd 
at 31 Mawrth 2014 


Annual Report & Statement 
of Accounts for the 15 
month period to 31 March 
2014 



Adroddiad Blynyddol a 
Datganiad Ariannol ar 
gyfer y cyfnod 15 mis hyd 
at 31 Mawrth 2014 

Cyflwynir Adroddiad Blynyddol a 
Datganiad Ariannol S4C i’r Senedd yn 
sgil paragraffau 13(1) a 13(2) i atodlen 
6 Deddf Darlledu 1990 


Annual Report & Statement 
of Accounts for the 15 
month period to 31 March 
2014 

The Annual Report and Statement 
of Accounts for S4C are presented 
to Parliament pursuant to 
paragraphs 13(1) and 13(2) to 
schedule 6 of the Broadcasting 
Act 1990 


Newidiadau i gyfnod cyfrifo 
Awdurdod S4C 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r 
Datganiad Ariannol hwn yn adrodd ar 
gyfnod pymtheg mis o 1 lonawr 2013 
hyd 31 Mawrth 2014. 

Yn y gorffennol mae Awdurdod S4C 
wedi adrodd ar ei weithgareddau 
ar sail blwyddyn galendr. Er mwyn 
hwyluso’r trefniadau adrodd a chyfrifo 
o dan y Cytundeb Gweithredu rhwng 
Awdurdod S4C ac Ymddiriedolaeth 
y BBC, mae Awdurdod S4C wedi 
penderfynu cyflwyno’i Adroddiad 
Blynyddol a Datganiad Ariannol yn y 
dyfodol ar sail yr un cyfnod a’r BBC, 
sef o’r cyfnod yn cychwyn ar 1 Ebrill 
bob blwyddyn. 

Er mwyn hwyluso’r newid hwn, 
mae’r Adroddiad Blynyddol a 
Datganiad Ariannol hwn yn adrodd 
ar weithgareddau S4C am y cyfnod 
pymtheg mis o 1 lonawr 2013 hyd 
31 Mawrth 2014 (a gyfeirir ato fel 
“2013/14”). Lie mae data yn cyfeirio 
at gyfnodau gwahanol, nodir hyn yn 
nhestun yr Adroddiad Blynyddol a’r 
Datganiad Ariannol. 

Lie nad yw cymariaethau gyda’r 
gorffennol yn bosibl, neu ddim ar 
sail cyfnod tebyg, nodir hyn yn yr 
adroddiad. 


Change to the S4C Authority’s 
Accounting Period 

This Annual Report and Statement 
of Accounts covers the fifteen month 
period 1 January 2013 to 31 March 
2014. 

In previous years the S4C Authority 
has reported on its activities on 
a calendar year basis. In order to 
facilitate reporting and accounting 
arrangements under the Operating 
Agreement between the S4C 
Authority and the BBC Trust, the S4C 
Authority has decided to present 
its Annual Report and Statement 
of Accounts for future years for the 
same period as the BBC, from the 
period commencing 1 April every year. 

To facilitate this change, this Annual 
Report and Statement of Accounts 
reports on the activities of S4C for a 
fifteen month period from 1 January 
2013 to 31 March 2014 (referred to 
as “2013/14”). Where data refers to 
periods other than this fifteen month 
period, this is noted in the text of 
the Annual Report and Statement of 
Accounts. 

Where comparisons with previous 
years are not possible, or not on a 
like-for-like basis, this is noted in the 
report. 


® Awdurdod S4C, 2014 

Caniateir atgynhyrchu testun y 
ddogfen hon yn ddi-dal mewn 
unrhyw fformat neu gyfrwng yn 
amodol ar gywirdeb yr atgynhyrchu 
ac nad yw’n cael ei wneud mewn 
cyd-destun camarweiniol. 

Rhaid cydnabod hawlfraint S4C a nodi 
teitl y ddogfen. 

Gellir lawrlwytho’r ddogfen hon o 
s4c.co.uk 


© S4C Authority, 2014 

The text of this document may be 
reproduced free of charge in any 
format or medium providing that it 
is done so accurately and not in a 
misleading context. 

The material must be acknowledged 
as S4C copyright and the document 
title specified. 

This document is available for 
download from s4c.co.uk 


5 


Cynnwys 

Adroddiad Blynyddol 

8 Cyflwyniad y Cadeirydd 

10 Datganiad Ymddiriedolaeth y BBC 

12 Cyflwyniad y Prif Weithredwr 

16 Blaenoriaethau Strategol 

18 Asesu Perfformiad 

30 Mesuryddion Perfformiad 

84 Awdurdod S4C 

88 Tim Rheoli S4C 

90 Gwobrau ac Enwebiadau 

92 Cymorth i’n gwylwyr 

Datganiad Ariannol 

98 Adroddiad yr Awdurdod 

102 Adroddiad Llywodraethiant 

106 Adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio 

a Rheoli Risg 

108 Adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Personel 

a Chydnabyddiaeth 
110 Datganiad o Gyfrifoldebau 

112 Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol i 

Aelodau Awdurdod S4C 
114 Cyfrif Elw a Cholled Cyfun 

114 Mantolen Gyfun 

116 Mantolen S4C 

116 Datganiad Llif Arian Cyfun 

116 Datganiad Cyfanswm yr Enillion a Cholledion 
Cydnabyddedig 
118 Nodiadau i’r Cyfrifon 


Contents 

Annual Report 

Chairman’s Introduction 
BBC Trust Statement 
Chief Executive’s Introduction 
Strategic Priorities 
Assessing Performance 
Performance Measures 
S4C Authority 
S4C’s Management Team 
Awards and Nominations 
Support for our viewers 

Statement of Accounts 

Report of the Authority 
Governance Report 

Report of the Chairman of the Audit and Risk 

Management Committee 

Report of the Chairman of the Personnel and 

Remuneration Committee 

Statement of Responsibilities 

Independent Auditor’s report to the Members 

of the S4C Authority 

Consolidated Profit and Loss Account 

Consolidated Balance Sheet 

S4C Balance Sheet 

Consolidated Cash Flow Statement 

Statement of Total Recognised Gains and 

Losses 

Notes to the Accounts 



Gwasanaeth S4C About S4C 




Mae S4C yn darparu gwasanaeth 
yn gyfan gwbl drwy’r iaith Gymraeg 
o saith bob bore tan yn hwyr y nos, 
saith diwrnod yr wythnos. 


0 fewn un sianel deledu mae S4C yn 
darparu gwasanaeth cynhwysfawr 
yn yr iaith Gymraeg ar draws ystod 
eang o genres ar gyfer pob rhan o’r 
gymuned yng Nghymru - o ran gallu 
ieithyddol, oedran a demograffig 
cymdeithasol. 


S4C provides a wholly Welsh 
language service from seven every 
morning until late at night, seven days 
a week. 

Within one television channel S4C 
provides a comprehensive service 
of Welsh language content across a 
wide range of genres for all sections 
of the community in Wales - in terms 
of linguistic ability, age and social 
demographic. 


Nod S4C yw darparu gwasanaeth 
sy’n adlewyrchu amrywiaeth o fewn 
cymdeithas yng Nghymru ac yn 
benodol yr amrywiaeth gynyddol o 
fewn y gynulleidfa Gymraeg. 


Mae S4C yn ddarlledwr-gyhoeddwr 
sy’n comisiynu dros 2,000 awr o 
gynnwys gwreiddiol bob blwyddyn 
o’r sector gynhyrchu annibynnol, sy’n 
cael ei ddarlledu ynghyd ag isafswm 
o 520 o oriau a gynhyrchir ar gyfer y 
gwasanaeth gan BBC Cymru. 

Nod S4C yw i fod ar gael i bawb 
yng Nghymru, ar gyfer Cymry alltud 
ledled y DG, a ile’n bosibl ar sail fyd 
eang. 




Mae S4C yn ceisio cyrraedd y 
gynulleidfa ehangaf posibl drwy 
gynnig isdeitlo Saesneg dewisol ac, 
o bryd i’w gilydd, trac sain Saesneg 
dewisol. 

Mae gwasanaeth S4C ar gael ar 
Freeview ledled Cymru a hefyd ar 
Iwyfannau Sky, Freesat a Virgin Media 
ar draws y DG. 


Mae gwasanaeth ar-lein S4C, Clic, 
hefyd ar gael ledled y DG a, lie bo 
hawliau’n caniatau, ar sail fyd eang. 

0 hydref 2014, bydd cynnwys S4C ar 
gael ar iPlayer yn ogystal a YouView a 
YouTube. 

Mae gwasanaeth S4C ar gael trwy’r 
DG ar TVcatchup. 


I 






S4C aims to provide a service that 
reflects the diversity within society in 
Wales and in particular the increasing 
diversity within the Welsh speaking 
audience. 

S4C is a publisher-broadcaster 
commissioning over 2,000 hours of 
original content each year from the 
independent production sector, which 
is broadcast together with at least 
520 hours made for the service by 
BBC Cymru. 

S4C’s aim is to be available to 
everybody in Wales, for the Welsh 
diaspora across the UK, and where 
possible on a worldwide basis. 

S4C seeks to reach the widest 
possible audience by offering optional 
English-language subtitling and, 
occasionally, an optional English- 
language audio track. 

S4C’s Service is available on Freeview 
across Wales and also on the Sky, 
Freesat and Virgin Media platforms 


across the UK. 




Ill 


S4C’s online service, Clic is also 
available throughout the UK and, 
where rights permit, its content is 
available on a worldwide basis. 

S4C’s content will be available on 
iPlayer from autumn 2014 as well as 
on YouView and YouTube. 

///vZv///// / v////// 7/// /////// V ! / /// V V 7 /// V / 

S4C’s service is available throughout 
the UK on TVcatchup. 






Dewch i ddarganfod cynnwys 
ychwanegol gydag app Realiti S4C. 
Agorwch yr app a rhowch y camera o 
flaen delwedd S4C Realiti. 


Experience an added dimension of 
S4C content with S4C’s augmented 
reality app. Open the app and point 
the camera wherever you see the S4C 
Realiti logo. 



Realiti 


Nod S4C yw darparu cynnwys a gwasanaethau 
cyfryngol yn yr iaith Gymraeg sy’n cynnig 
adloniant, gwybodaeth ac sy'n ysbrydoli, sy’n 
gosod S4C yng nghanol bywydau bob dydd 
pobl Cymru ac sy’n gwneud cyfraniad blaengar 
ac aliweddol i Gymru a’r iaith Gymraeg. 

S4C yn 
2013/14 

6.5 miliwn 

Niter o bobl wyliodd S4C drwy’r DG yn 2013 
(2012: 5.3m) 

5.2 miliwn 

Sesiynau gwylio ar-lein (2013: 4m, 2012:2.8m) 

1.4 miliwn 

Niter o bobl sy’n tiwnio mewn i S4C ar 
gyfartaledd bob mis (cyrhaeddiad 3 munud) 
(2012:1.3m) 

1.2 miliwn 

Niter wyliodd raglenni o ddigwyddiadau’r 
flwyddyn ar deledu 

578,000 

Niter y gwylwyr trwy’r DG yn ystod 
wythnos gyffredin 
(2012: 599,000) 

194,000 

Niter y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru sy’n 
gwylio ar gyfartaledd bob wythnos (2012: 
216,000) 

8awr 4 munud 

Niter o funudau a wylir ar gyfartaledd bob 
wythnos yng Nghymru gan wylwyr sy’n siarad 
Cymraeg (2012: 7awr 53mun) 

224,000 

Ymweliadau a gwefan S4C bob mis 
( 2012 : 201 , 000 ) 

214,000 

Niter sy’n gwylio gwasanaeth Cyw bob mis 
(2012:185,000) 

191,000 

Gwylwyr Pobol y Cwm - niter y bobl sy’n 
tiwnio mewn i’r gyfres ar gyfartaledd bob 
wythnos ar draws y DG 

£10,795 

Cost yr awr Cynnwys S4C yn 2013/14 
(gostyngiad o 34% ers 2009) 

2,472 

Oriau o raglenni gwreiddiol a ddarlledwyd 

£124.3 miliwn 

Effaith economaidd S4C ar y diwydiannau 
creadigol (yn 2012) 

£1.95 

Mae bob £1 sy’n cael ei fuddsoddi gan S4C yn 
y diwydiannau creadigol yng Nghymru yn creu 
bron i £2 


S4C’s aim is to deliver content and media 
services in the Welsh language that provide 
entertainment, information and inspiration, 
that places S4C at the centre of the everyday 
lives of the people of Wales and makes a 
progressive and key contribution to Wales and 
the Welsh language. 

S4C in 
2013/14 

6.5 million 

Number of people who viewed S4C throughout 
the UK in 2013 (2012: 5.3m) 

5.2 million 

Online viewing sessions (2013: 4m, 2012: 2.8m) 

1.4 million 

Number of people tuning in to S4C on 
average each month (3-min reach) 

(2012:1.3m) 

1.2 million 

Number who viewed programmes from 
the year’s events on television 

578,000 

Number of viewers throughout the 
UK in an average week 
(2012: 599,000) 

194,000 

Number of Welsh-speaking viewers 
in Wales in an average week 
(2012: 216,000) 

8hrs 4 mins 

Average time spent viewing S4C each week by 
Welsh speaking viewers in Wales (2012: 7hrs 
53mins) 

224,000 

Visits to the S4C website each month 
(2012: 201,000) 

214,000 

Number who view the Cyw service 
each month (2012:185,000) 

191,000 

Viewers of Pobol y Cwm - average number of 
people tuning in to the series each month 
across the UK 

£10,795 

Cost per hour of S4C Content in 2013/14 
(reduction of 34% since 2009) 

2,472 

Hours of original programmes broadcast 

£124.3 million 

S4C’s economic impact on the creative 
industries in Wales (in 2012) 

£1.95 

Every £1 invested by S4C in the 
creative industries in Wales produces 
almost £2 


Cyflwyniad y Cadeirydd 
Huw Jones 





Dyma'r Adroddiad Blynyddol cyntaf i S4C 
ei gyhoeddi ers i’r Cytundeb Gweithredu 
rhwng yr Awdurdod ac Ymddiriedolaeth y 
BBC ddod i rym ar y laf o Ebrill 2013. Yn unol 
a darpariaethau'r cytundeb hwnnw, caiff ei 
gyflwyno yn y lie cyntaf i Ymddiriedolaeth 
y BBC, ac yna i'r Ysgrifennydd Gwladol dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, a’r 
Senedd. 

Mae hyn yn adlewyrchu’r prosesau a roddwyd 
mewn lie i sicrhau cyllido S4C, o fwy nag un 
ffynhonnell, yn dilyn y gwelliannau a wnaed yn 
2011 i ddarpariaethau’r Ddeddf Ddarlledu. 

Mae’r bartneriaeth newydd rhwng Awdurdod 
S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC wedi gweithio’n 
dda, fel y mae’r berthynas adeiladol rhwng 
swyddogion. Mae trafod rheolaidd rhwng 
swyddogion yr Ymddiriedolaeth a’r Awdurdod, 
cyfarfodydd gyda Phwyllgor Cynulleidfa 
a Pherfformiad yr Ymddiriedolaeth a’i 
Gadeirydd, i drafod adroddiad perfformiad 
dros dro, yn ogystal a phresenoldeb allweddol 
Ymddiriedolwr y BBC dros Gymru, Elan Closs 
Stephens fel aelod o Awdurdod S4C, oil wedi 
cyfrannu at greu partneriaeth unigryw sy’n 
gweithio’n effeithiol. Mae'r berthynas newydd 
hefyd wedi ei gwneud hi’n ddymunol fod 
blwyddyn ariannol S4C yn cyfateb i un y BBC. 

0 2014/15 ymlaen, felly, byddwn yn adrodd ar 
sail blwyddyn ariannol, tra mae’r adroddiad 
hwn yn edrych ar y cyfnod 15 mis, o lonawr 
2013 hyd ddiwedd Mawrth 2014. 

Mae’r amgylchedd darlledu yn dal i fod yn 
un heriol. Heb os, mae newidiadau mewn 
patrymau demograffig yn cael effaith ar y 
rhan y mae’r iaith Gymraeg yn ei chwarae 
mewn bywyd yng Nghymru. Mae’r nifer o 
gartrefi iaith gymysg yn dal i dyfu, tra mae 
prinder cyfleoedd gwaith yn yr ardaloedd 
traddodiadol Gymraeg yn arwain at allfudo 
o’r ardaloedd hynny - i Loegr yn bennaf, ond 
hefyd i Gaerdydd a de-ddwyrain Cymru. Mae’r 
tueddiadau yma wedi cyfrannu at dwf addysg 
cyfrwng Cymraeg yn ne-ddwyrain Cymru, ond 
mae’r her o sicrhau defnydd cyson o’r iaith, y tu 
allan i’r ysgolion, yn yr ardaloedd trefol hyn yn 
un sy’n cael ei chydnabod yn eang. 

Mae’r Awdurdod yn credu fod S4C wedi 
gwneud yn dda iawn yn greadigol wrth 
wynebu’r ffactorau hyn, tra'n sicrhau arbedion 
sylweddol i ddygymod a’r gostyngiad cyllid 
sylweddol y mae wedi ei wynebu ers 2011. Mae 
adolygiad perfformiad yr Awdurdod yn adrodd 
yn fanwl ar y gwasanaeth a ddarparwyd yn 
ystod y flwyddyn dan sylw. Ein canfyddiad 
cyffredinol yw bod safon rhaglenni yn y rhan 
fwyaf o feysydd wedi bod yn uchel, gyda nifer 
o Iwyddiannau trawiadol, yn arbennig ym 
meysydd drama a dogfen, a bod y gwasanaeth 
wedi cael ei werthfawrogi’n gyson gan 
siaradwyr Cymraeg a gan nifer sylweddol o 
wylwyr di-Gymraeg. Roeddem yn falch iawn 
o weld nifer o fentrau digidoi yn gweld golau 
dydd. Dyma faes sydd o bwysigrwydd mawr 


os ydym am barhau i gysylltu gyda’n gwylwyr 
iau yn arbennig, ond hefyd i ddarparu ar 
gyfer anghenion pobiogaeth symudol. Mae 
ein hadran fasnachol yn gwneud cyfres o 
fuddsoddiadau strategol mewn mentrau sy’n 
gysylltiedig a’r cyfryngau newydd a bydd llawer 
o’r rhain hefyd yn darparu budd i’r gwasanaeth 
cyhoeddus wrth ddatblygu cynnwys Cymraeg 
ar gyfer y cyfryngau newydd. 

Mae’r darlun a roddir gan y ffigyrau gwylio 
sy’n cael eu darparu gan BARB yn fwy cymysg 
a heriol. Yn gyffredinol mae cyrhaeddiad 
wythnosol yng Nghymru ac ar draws y 
Deyrnas Gyfunol i lawr. Gellir priodoli llawer 
o hyn i’r ffaith nad ydym yn gallu prynu’r 
hawliau i ddarlledu chwaraeon o safon uchel 
i’r un graddau ag o'r blaen, o ganlyniad i 
gystadleuaeth ffyrnicach, sy'n debygol o 
barhau. Mae rhywfaint hefyd yn ganlyniad i 
newid ym mhanel mesur BARB. Mae gwylio 
gan siaradwyr Cymraeg, fodd bynnag, yn 
fwy cyson, tra mae yna gynnydd trawiadol 
wedi bod yn y nifer o wylwyr achlysurol ar 
draws y DU wnaeth ddefnyddio’r gwasanaeth 
rywbryd yn ystod y flwyddyn. Mae’n rhaid i ni 
ail-ymweld yn gyson a’r cwestiwn o beth yw 
blaenoriaethau rhaglenni ein cynulleidfa. Yr 
amcan sylfaenol, o reidrwydd, yw denu mwy 
o’r rheiny sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn 
achlysurol i ddod o hyd i resymau cyson i droi 
atom yn rheolaidd. Rhaid i ni hefyd fod yn 
barod i gwestiynu ein gallu i barhau i ddarparu, 
drwy’r amser, raglenni ar draws yr holl ystod o 
genres dymunol. 

Yng ngoleuni’r heriau hyn, roeddem yn falch 
dros ben na fu unrhyw ostyngiad pellach yn 
ein cyllido o'r Adran Ddiwylliant (DCMS) yn 
ystod adolygiad gwariant 2013 ac roeddem 
yn croesawu’r gefnogaeth gynnes i S4C a 
fynegwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn dilyn 
ei hymweliad ym mis Hydref. Mae cyllido gan 
Lywodraeth y DU felly wedi ei ymrwymo tan 
Fawrth 2016, gyda chyllid o’r drwydded deledu 
wedi’i sicrhau tan Fawrth 2017 (er y bydd yna 
ostyngiad o 1% ym mhob un o’r ddwy flynedd 
olaf o’r cytundeb gweithredol presennol). Bydd 
sylw cyhoeddus yn awr yn anochel yn dechrau 
troi at gwestiwn yr hyn fydd yn digwydd wedi’r 
dyddiadau hynny, ac mae’r ddadl gyhoeddus 
ynglyn a dyfodol y drwydded deledu eisoes 
wedi cychwyn. Mae’r Awdurdod yn rhoi 
pwys ar y ffaith fod y cyfrifoldeb statudol 
am sicrhau arian digonol i S4C yn gorwedd 
gyda’r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon, ond fe fyddwn 
am sicrhau nad yw trafodaeth am ddyfodol 
y drwydded deledu a llywodraethiant y BBC 
yn arwain at golli golwg ar yr angen i gael 
sicrwydd tymor hir ynglyn ag ariannu S4C, 
ynghyd a pharhad ei hannibyniaeth weithredol, 
reolaethol a golygyddol. 

Gyda hyn mewn golwg, fe wnaethon’ ni 
gyhoeddi'n ddiweddar ein hasesiad ein hunain 
o anghenion cynulleidfa'r dyfodol, yn seiliedig 
ar ein dealltwriaeth o’r math o wasanaeth 
aml-lwyfan ac amrywiol y mae’r cyhoedd yn 
gofyn amdano, ynghyd a chanlyniadau asesiad 
allanol o batrymau gwylio a defnydd tebygol 
y dyfodol. Gobeithiwn y bydd y ddogfen hon 
yn gwneud cyfraniad pwysig i’r drafodaeth 
gyhoeddus yn y flwyddyn sydd i ddod ynglyn 
ag anghenion ariannu darlledu Cymraeg ar 
gyfer y dyfodol. 

Rydym wedi nodi argymhelliad Comisiwn 
Silk y dylid trosglwyddo’r elfen sy’n weddill 
o gyllido gan y Llywodraeth ganolog, sy’n 
dod ar hyn o bryd yn uniongyrchol trwy 
law’r DCMS, i Lywodraeth Cymru. Rydym yn 


croesawu’r partneriaethau cynhyrchiol rydym 
wedi’u sefydlu gyda chyrff sy’n derbyn cyllid 
gan Lywodraeth Cymru, ac yn cymryd pob 
cyfle i gymryd rhan mewn trafodaethau gyda 
Llywodraeth Cymru ynglyn a meysydd lie 
gall S4C gael effaith fuddiol. Mae’r rhain yn 
cynnwys datblygu’r iaith, addysg, sgiliau a thwf 
economaidd. Fodd bynnag, bydd ein cyfraniad 
ni i’r drafodaeth hon yn canolbwyntio ar sut 
orau i sicrhau cyllid digonol i ganiatau i bobl 
Cymru barhau i fwynhau gwasanaeth Cymraeg 
o’r ansawdd uchaf, ar bob llwyfan cyfredol. 

Wrth i ni wynebu heriau amrywiol y dyfodol, 
mae’n rhaid i ni gadw’r gallu i feddwl ‘y tu 
allan i’r bocs’. Mae ein penderfyniad diweddar 
i adleoli, mewn egwyddor, ein pencadlys o 
Gaerdydd i Gaerfyrddin, ardal lie mae gan yr 
iaith draddodiad cryf ond lie mae wedi bod dan 
fygythiad yn fwy diweddar, yn enghraifft o’n 
gallu i wneud hynny. Am hyn rhaid rhoi’r diolch 
pennaf i Ian Jones a’i dim. Y weledigaeth 
i ofyn ‘pam lai?’ a’r penderfyniad i agor y 
drws i syniadau allanol ynglyn a sut y gellid 
cyflawni hyn, yw’r union bethau mae’r corff 
yma eu hangen ac mae’n glir fod y syniad wedi 
tanio’r dychymyg mewn mwy nag un rhan o 
Gymru. Mae’r Awdurdod yn edrych ymlaen 
at ddefnyddio’n penderfyniad fel sylfaen ar 
gyfer twf creadigol ac ieithyddol pwysig o 2018 
ymlaen. Roedd y ddau gynnig a roddwyd ar y 
rhestr fer yn cyfarfod a’n hystyriaeth allweddol 
fod yn rhaid i’r symud ddigwydd ar y sail nad 
oedd yn golygu cost ychwanegol i S4C. 

2018 hefyd yw’r flwyddyn pan rydym yn 
disgwyl, yn amodol ar gytundeb, cydleoli rhai 
o’n gweithgareddau gyda BBC Cymru yn eu 
pencadlys newydd yng Nghaerdydd. Rydym 
o’r farn y bydd y symudiad hwn, sy’n ganlyniad 
i waith y Bwrdd Partneriaeth ar y cyd gyda’r 
BBC, yn darparu arbedion ariannol dros amser, 
yn arbennig mewn perthynas ag adnoddau 
darlledu a thechnegol, yn ogystal a chyfleoedd 
creadigol eraill. 

Mae’r Awdurdod yn ymwybodol y bydd hwn yn 
gyfnod anodd i staff presennol S4C wrth iddyn 
nhw ystyried goblygiadau’r penderfyniadau 
hyn. Mi wn fod y Prif Weithredwr a’r Uwch 
Reolwyr yn cymryd pob cam posibl i fod 
mor agored a phosib gyda’r staff ynglyn a’r 
materion hyn ac i sicrhau fod pob unigolyn, 
ar yr amser priodol, a’r wybodaeth gywir yn 
ei feddiant ynglyn a sut y bydd y cynlluniau 
hyn yn effeithio arno ef neu hi. Yn y cyfamser, 
rydym yn gwerthfawrogi parodrwydd parhaol 
ein staff i ymroi yn egni'ol i'r gwaith mewn Haw, 
er budd ein holl wylwyr. 

Wrth i’r adroddiad hwn fynd i’r wasg, daeth 
y newyddion trist am farwolaeth Emyr 
Byron Hughes, Cyn-Ysgrifennydd Awdurdod 
S4C. Gwnaeth gyfraniad aruthrol i sicrhau 
sylfeini cadarn i waith y sianel, ac rydym yn 
cydymdeimlo’n fawr a’i deulu. 

Wrth gloi, hoffwn ddiolch i ‘nghyd-aelodau am 
eu cefnogaeth gyson a’u hymrwymiad i waith 
yr Awdurdod a’i is-bwyllgorau, yn arbennig felly 
i Dyfrig Jones a Dr Glenda Jones, y daeth eu 
tymhorau i ben yn 2013 a 2014. Ar yr un pryd, 
mae ail-benodiad John Davies yn rhoi elfen 
bwysig o barhad i waith yr Awdurdod. Rwy’n 
falch iawn o estyn croeso i’r aelodau newydd, 
Sian Lewis, Guto Harri a Hugh Evans, fydd yn 
ymuno a ni’n fuan. Rwy’n siwr y byddan’ nhw’n 
gwneud cyfraniad pwysig i’r dasg o sicrhau 
fod yr Awdurdod yn parhau i gyflawni ei 
swyddogaeth unigryw yn llwyddiannus. 


Chairman’s Report 
Huw Jones 





This is the first S4C Annual Report to be 
published since the Operating Agreement 
between the Authority and the BBC Trust 
came into effect on the 1st of April 2013. In line 
with the provisions of that Agreement, it is 
presented firstly to the BBC Trust, and then to 
the Secretary of State for Culture, Media and 
Sport, and Parliament. 

This reflects the processes put in place to 
secure S4C’s funding, from more than one 
source, following the amendments made in 
2011 to the provisions of the Broadcasting Act. 

The new partnership between the S4C 
Authority and the BBC Trust has worked well, 
as has the constructive relationship between 
executives. Regular dialogue between 
Trust and Authority officers, meetings 
with the Trust’s Audience & Performance 
Committee and its Chair to discuss the 
interim performance report, together with the 
invaluable presence of BBC Trustee for Wales, 
Elan Closs Stephens, as a member of the S4C 
Authority, have all served to bring into being a 
unique partnership which actually works. The 
new relationship has also made it desirable to 
align S4C’s financial year with that of the BBC. 
From 2014/15 onwards, therefore, we will be 
reporting on a financial year basis, while this 
Report looks at the fifteen month period from 
January 2013 to the end of March 2014. 

The broadcasting environment continues to 
be a challenging one. Undoubtedly, changing 
demographic patterns are having an effect on 
the role the Welsh language plays in Welsh 
life. The growth of mixed language homes 
continues, while the lack of employment 
opportunities in traditional Welsh-speaking 
areas leads to emigration from those areas, 
primarily to England, but also to Cardiff 
and South East Wales. This phenomenon 
has contributed to the growth of Welsh 
medium education in south east Wales, but 
the challenge of ensuring regular use of the 
language, outside the classroom, in these 
urban areas is widely recognised. 

The Authority believes that creatively S4C 
has done well in facing up to these factors, 
while delivering major savings to cope with 
the substantial funding reduction it has faced 
since 2011. The Authority’s Performance 
Review comments in detail on the service 
provided during the year in question. Our 
overall perception is that programme 
quality in most genres has been high, with a 
number of particularly striking achievements, 
particularly in the fields of drama and 
documentaries and that the service has 
consistently been appreciated by Welsh- 
speakers and by substantial numbers of non- 
Welsh speakers. We were very glad to see a 
number of digital initiatives coming to fruition. 
This is an area which is of great importance if 
we are to continue to connect with younger 
viewers in particular, but also to provide for 
the needs of a population on the move. Our 
commercial division is making a series of 


strategic investments in new media-related 
initiatives, many of which will also deliver a 
public service benefit in terms of developing 
Welsh-language new media content. 

The picture provided by viewing figures, 
as provided by BARB, is more mixed and 
challenging. Overall weekly reach in Wales 
and across the UK is down. A good deal of 
this can be ascribed to a reduction in our 
ability to acquire the rights to broadcast 
high-quality sport, as a result of fiercer 
competition which is likely to continue, 
and some is due to a change in the BARB 
measuring panel. Viewing by Welsh speakers 
is more consistent, however, while there is a 
striking increase in the number of occasional 
viewers across the UK who have tuned in at 
some point during the year. It is necessary 
for us constantly to revisit the question of 
our audience’s programme priorities, and the 
primary aim must be to entice more of those 
who use the service occasionally to discover 
recurring reasons to tune in regularly. We 
must also be prepared to question our own 
ability to continue to deliver, on a regular 
basis, programming across the whole range of 
desired genres. 

Given these challenges, we were extremely 
pleased that no further reduction was made 
in DCMS funding during the 2013 Spending 
Review and we welcomed the warm support 
for S4C expressed by the Secretary of State 
following her visit in October. UK Government 
funding is therefore currently committed until 
March 2016, with funding from the licence 
fee secured until March 2017 (albeit with 1% 
reductions in the last two years of the current 
Operating Agreement). 

Public attention will now inevitably start to 
focus on the question of what happens after 
those dates, and the public debate about the 
future of the licence fee has already started. 
The Authority takes comfort from the fact that 
statutory responsibility for ensuring sufficient 
funding for S4C lies with the Secretary of 
State for Culture Media and Sport, but we 
will wish to ensure that debate about the 
future of the licence fee and BBC governance, 
does not obscure the need for there to be 
long-term clarity regarding S4C’s funding, 
with continued operational, managerial and 
editorial independence. 

With this in mind, we recently published our 
own assessment of the audience’s future 
needs, based on our understanding of the kind 
of multi-platform, diverse Welsh-language 
service the public demands, together with 
the results of an external assessment of likely 
future viewing and usage patterns. We hope 
that this document will make an important 
contribution to the public discussion about 
the future funding needs of Welsh language 
broadcasting during the coming year. 

We have noted the recommendation of the 
Silk Commission that the remaining element 
of government funding which we currently 
receive directly from DCMS should be 
transferred to the Welsh Government. While 
we welcome the many productive partnerships 
we enjoy with organisations which receive 
funding from the Welsh Government, and take 
every opportunity to share in discussions with 
the Welsh Government about areas where 
S4C can have a beneficial impact, including 
language development, education, skills 
and economic growth, our contribution to 
the debate about the possible devolution of 
responsibility for broadcasting will focus on 


how best to secure sufficient funding to allow 
the people of Wales to continue to enjoy a 
Welsh-language service of the highest quality, 
on all contemporary platforms. 

As we face up to a range of future challenges, 
we need to retain our ability to think “outside 
the box”. Our recent decision in principle 
to relocate our headquarters out of Cardiff 
to Carmarthen, an area where the language 
has traditionally been strong but where 
more recently it has been under threat, is 
an example of our ability to do just that, for 
which the greatest credit is due to Ian Jones 
and his team. The vision to ask “why not?” and 
the determination to open the door to external 
ideas as to how this might be achieved, are 
just what this organisation needs and it is clear 
that the idea has fired the imagination in many 
parts of Wales. The Authority looks forward 
to using our decision as the springboard for 
major creative and linguistic growth from 
2018. Both shortlisted bids met our key 
criterion that the move had to be made on the 
basis of it being cost neutral to S4C. 

2018 is also the year in which we expect, 
subject to agreement, to co-locate some 
of our operations with BBC Wales at their 
proposed new Cardiff base. This move, an 
outcome of the work of our Joint Partnership 
Board with the BBC will, we believe, offer cost 
savings, over time, particularly with regard to 
playout and other technical facilities, together 
with other creative benefits. 

The Authority is aware that this will be a 
difficult period for existing S4C staff as they 
consider the implications of these decisions. 

I know that the Chief Executive and senior 
managers are taking all possible steps to be 
as open as possible with staff about these 
matters and to ensure each individual has, at 
the appropriate time, the correct information 
as to how these plans will affect him or her. In 
the meantime, we appreciate the continued 
willingness of staff to devote their energies 
to the work in hand, for the benefit of all our 
viewers. 

As this report went to press, news came of 
the death of Emyr Byron Hughes, the former 
secretary to the S4C Authority. He made an 
enormous contribution to set the channel’s 
work on firm foundations, and we extend our 
sincere sympathy to his family. 

I would like to thank my co-members for their 
continued support and commitment to the 
work of the Authority and its sub-Committees, 
in particular to Dyfrig Jones and Dr Glenda 
Jones, whose terms came to an end in 2013 
and 2014 respectively. At the same time, the 
reappointment of John Davies for a second 
term provides an important element of 
continuity to the Authority’s work. I am very 
pleased to extend a welcome to the new 
members, Sian Lewis, Guto Harri and Hugh 
Evans, who will be joining us shortly. They 
will, I'm sure, make an important contribution 
to the task of ensuring that the Authority 
continues successfully to deliver its unique 
remit. 


10 


Datganiad Ymddiriedolaeth 
y BBC 

Cyflwyniad 

Llynedd, daeth Ymddiriedolaeth y BBC ac 
Awdurdod S4C i gytundeb hanesyddol a oedd 
yn ymgorffori’r bartneriaeth newydd rhwng y 
darlledwyr. 

0 fis Ebrill 2013, mae rhan fwyaf o incwm 
cyhoeddus S4C wedi ei ddarparu gan y BBC 
o ffi’r drwydded. Ymddiriedolaeth y BBC yw 
gwarcheidwad ffi’r drwydded ac mae ganddi 
gyfrifoldeb yn y pen draw am ddefnydd o arian 
ffi’r drwydded. 

0 fewn y berthynas newydd rhwng 
Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C, prif 
flaenoriaeth yr Ymddiriedolaeth yw sicrhau bod 
S4C yn darparu’r cynnwys gorau posibl yn yr 
iaith Gymraeg, tra’n sicrhau bod annibyniaeth 
S4C yn cael ei ddiogelu a sicrhau bod arian ffi’r 
drwydded yn cael ei wario’n briodol. 

Perfformiad eleni 

Yn gyntaf, hoffem gytuno gyda barn Cadeirydd 
Awdurdod S4C fod y berthynas waith rhwng 
Awdurdod S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC wedi 
bod yn gadarnhaoi iawn a bod y bartneriaeth 
newydd wedi gweithio’n dda. 

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi cyfarfod yn ffurfiol 
gydag Awdurdod S4C ar ddau achlysur yn 
2013/14 i drafod perfformiad. Yn ogystal a 
hynny, mae Aelod yr Ymddiriedolaeth tros 
Gymru yn gweithredu fel aelod o Awdurdod 
S4C ac yn cynnal cyswllt rhwng y ddau 
sefydliad. 

Rydym yn falch o nodi bod gwylwyr yn 
nodi bod allbwn S4C yn parhau i fod o 
ansawdd uchel ac y bu gwelliant yn y sgoriau 
gwerthfawrogiad yn ystod y 12 mis diwethaf. 
Roedd ansawdd rhaglenni yn y rhan fwyaf 
o genres yn uchel, gyda gwerthfawrogiad 
arbennig o uchel i’r ddarpariaeth digwyddiadau 
cenedlaethol, drama wreiddiol fel Y Gwyll / 
Hinterland a Gwaith Cartref, drama barhaus 
Pobol y Cwm a Rownd a Rownd, chwaraeon 
a’r ddarpariaeth Iwyddiannus i blant, Cyw. 
Cydweithiodd BBC Cymru gydag S4C i ail- 
lansio’r gwasanaeth Newyddion ar amser 
newydd o fewn yr amserlen. 


Rydym yn nodi rol ganolog S4C o ran 
hyrwyddo’r diwylliant a hunaniaeth Gymreig, 
sy’n ategu allbwn teledu Saesneg BBC Cymru 
ar gyfer Cymru; nodwn hefyd y canfyddiadau 
cadarnhaol o arolwg barn S4C, sy’n dangos 
bod ei gwylwyr o’r farn bod S4C yn rhan o’u 
bywydau bob dydd. 

Rydym wedi trafod gydag Awdurdod S4C 
yr her o ddarparu gwasanaethau trwy 
gyfrwng y Gymraeg sy’n diwallu anghenion 
cynulleidfaoedd wrth iddynt datbiygu. Wrth i 
batrymau ieithyddoi a lefelau rhuglder esblygu, 
ac oedran a dosbarthiad daearyddol siaradwyr 
Cymraeg newid, ac wrth i bobl ddefnyddio 
dulliau newydd i gael mynediad i gynnwys, mae 
gofyn i S4C fel gwasanaethau iaith Gymraeg y 
BBC ei hun ystyried sut i ddarparu eu cynnwys 
yn y ffordd fwyaf addas. Yn wyneb yr heriau 
hyn, rydym yn nodi bod cyrhaeddiad wythnosol 
S4C wedi gostwng dros y ddwy flynedd 
ddiwethaf. Mae nifer o ffactorau sy’n esbonio 
hyn, ond mae’n cynrychioli her sydd angen ei 
ystyried ymhellach. 

Mae cyllid S4C wedi lleihau. Ar yr un pryd 
mae S4C wedi gorfod darganfod ffyrdd o 
wasanaethu anghenion y gynulleidfa fwy 
amrywiol ar draws nifer fwy o Iwyfannau 
teledu, yn enwedig wrth i batrymau gwylio 
ar-lein ddod yn fwy cyffredin ymysg y nifer 
cynyddol o wylwyr iau sy’n siarad Cymraeg. 
Mae’r Ymddiriedolaeth yn falch o fod wedi 
cymeradwyo presenoldeb S4C ar BBC iPlayer, 
a fydd yn ychwanegu at y dewisiadau gwylio 
arlein fydd ar gael. Mae’r Ymddiriedolaeth yn 
awyddus i sicrhau bod S4C yn blaenoriaethu 
buddsoddiad mewn cynnwys a dulliau i’w 
ddarparu i gynulleidfaoedd, gan gadw costau 
gorbenion yn isel. Mae BBC Cymru ac S4C 
ar hyn o bryd yn trafod cyd-leoli nifer o’u 
gweithgareddau er mwyn sicrhau’r gwerth 
gorau am arian ar gyfer y ddau ddarlledwr. 

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag 
Awdurdod S4C yn y blynyddoedd sydd i ddod 
o dan delerau'r Cytundeb Gweithredu er mwyn 
sicrhau y gall barhau i ddarparu cynnwys o 
ansawdd uchel yn y Gymraeg i wasanaethu 
cynulleidfa sy’n newid, a gyda’i annibyniaeth 
wedi ei ddiogelu. 


Diane Coyle Elan Closs Stephens 

Cadeirydd Dros Dro, Ymddiriedolwr y BBC 

Ymddiriedolaeth y BBC dros Cymru 


n 


BBC Trust Statement 

Introduction 

Last year, the BBC Trust and the S4C Authority 
reached an historic agreement enshrining a new 
partnership between the broadcasters. 

From April 2013, the majority of S4C’s public 
income has been provided by the BBC from the 
licence fee. The BBC Trust is the guardian of the 
licence fee and has ultimate responsibility for 
its stewardship. 

Within the new relationship between the 
BBC Trust and the S4C Authority, the Trust’s 
main priority is to ensure S4C provides 
the best possible Welsh language content, 
while ensuring that S4C’s independence is 
safeguarded and ensuring that licence fee 
money is spent wisely. 

Performance this year 

First, we would like to concur with the view of 
the S4C Authority Chair that there have been 
very positive working relationships between the 
S4C Authority and the BBC Trust and that the 
new partnership has worked well. 

The Trust has met formally with the S4C 
Authority on two occasions in 2013/14 to 
discuss performance. In addition, the Trust 
member for Wales serves as a member of the 
S4C Authority and maintains a link between the 
two organisations. 

We are pleased to note that viewers perceive 
S4C’s output to be high quality and that there 
has been improvement in appreciation scores 
in the last 12 months. Programme quality in 
most genres was high, with particularly high 
appreciation of national events coverage, 
original drama such as Y Gwyll/Hinterland 
and Gwaith Cartref, continuing drama Pobol 
y Cwm and Rownd a Rownd, sport and the 
successful children’s brand Cyw. BBC Wales 
also worked with S4C to launch a refreshed and 
re-scheduled Newyddion. 


We recognise the central role of S4C in 
promoting Welsh culture and identity, 
complementing that of BBC Wales’ English 
language TV output for Wales; and we note 
the positive findings of S4C’s opinion tracking 
survey, showing that its viewers feel that S4C is 
a part of their everyday lives. 

We have discussed with the S4C Authority 
the challenges of providing Welsh language 
services to meet changing audience needs. As 
linguistic patterns and fluency levels evolve, 
and the age and geographic distribution 
of Welsh speakers changes, and as people 
increasingly use new means of access, S4C, 
like the BBC’s own Welsh language services, 
must consider how to best to shape their offers. 
In the face of these challenges, we note that 
S4C’s weekly reach has fallen over the past two 
years. There are some mitigating factors, but it 
represents a challenge to be addressed. 

S4C’s funding has lessened. At the same 
time it has to find ways to serve more diverse 
audience needs across a greater number of 
TV platforms, particularly as online viewing 
becomes more prevalent amongst the growing 
number of Welsh-speaking younger audiences. 
The Trust is pleased to have approved S4C’s 
presence on BBC iPlayer, adding to the online 
viewing options available. The Trust is keen 
to ensure that S4C prioritises investment in 
content and delivering it to audiences, keeping 
overhead costs at a minimum. BBC Wales and 
S4C are currently discussing co-locating some 
activities to maximise value for money for both 
broadcasters. 

We look forward to working with the S4C 
Authority in the coming years under the terms 
of the Operating Agreement to ensure it can 
continue to deliver high quality content in 
Welsh to serve the changing audience, and with 
its independence safeguarded. 


Diane Coyle Elan Closs Stephens 

Acting Chairman, BBC Trustee 

BBC Trust for Wales 


12 


Cyflwyniad y Prif Weithredwr 
Ian Jones 


Mae’r 15 mis diwethaf wedi bod yn gyfnod 
pellach o newid yn S4C, o gynnal ansawdd y 
gwasanaeth mewn cyfnod o ostyngiad yn y 
gyllideb, o gydweithio gyda’r sector gynhyrchu 
er mwyn sefydlogi’r gadwyn gyflenwi a 
chymryd y penderfyniad pellgyrhaeddol i 
adleoli pencadlys S4C i Gaerfyrddin erbyn 2018. 

Mae darpariaeth newyddion yn un o gonglfeini 
amserlen pob darlledwr gwasanaeth 
cyhoeddus gan gynnwys S4C. Yn seiliedig ar 
adborth gan y gynulleidfa ac ymchwil trylwyr, 
penderfynodd S4C a BBC Cymru i ddatblygu’r 
ddarpariaeth Newyddion a’i gynnwys ac i 
ail-lansio’r gwasanaeth fel Newyddion 9 - am 
naw o’r gloch. Rwy’n falch o nodi bod ymateb 
y gynulleidfa ers lansio Newyddion 9 ym 
mis Ebrill 2013 wedi bod yn galonogol. Mae’r 
cydweithio rhwng timau creadigol S4C a BBC 
Cymru sydd wedi creu’r gwasanaeth newydd 
yn dangos yn glir ein perthynas waith agos. 
Hoffwn longyfarch timau S4C a'r BBC. 

Mae arferion gwylio yn newid yn gyflym, 
gyda mwy o raglenni yn cael eu recordio i’w 
gwylio nes ymlaen a gwylio arlein yn parhau 
i gynyddu’n sylweddol. Arweiniodd yr angen 
i ddygymod gyda gostyngiad sylweddol yn 
incwm S4C a’r duedd gynyddol i wylio arlein at 
benderfyniad i ddirwyn i ben omnibws Pobol 

Y Cwm yn ddiweddarach yn 2014. Bydd sawl 
cyfle i wylio pob pennod yn parhau yn ystod yr 
wythnos ar y teledu ac arlein. 

Ein bwriad yw dyrannu’r arbedion ariannol a 
fydd yn deillio o’r penderfyniad hwn ar gyfer 
buddsoddi mewn prosiectau drama newydd. 
Mae drama wreiddiol yn genre sy’n uchel ar 
restr blaenoriaethau’r gynulleidfa a bydd y 
datblygiad hwn yn galluogi S4C i ddarparu 
mwy o gyfresi drama newydd a bydd hefyd yn 
rhoi mwy o gyfleoedd i ysgrifenwyr, actorion a 
chriwiau i weithio ar ystod ehangach o raglenni 
yn y dyfodol. 

Roedd adfywiad creadigol y gwasanaeth yn 
parhau yn flaenoriaeth eto yn 2013. Roedd 

Y Gwyll / Hinterland yn enghraifft bwysig 
iawn o’r strategaeth hon. Roedd y gyfres yn 
llwyddiant enfawr ar y teledu ac arlein gyda 
86,000 o sesiynau gwylio ar Clic - y ffigurau 
uchaf hyd yma ar gyfer unrhyw gyfres. Denodd 
y gyfres sylw arbennig gan y wasg yng 
Nghymru a Phrydain ac roedd trafodaeth am 

y gyfres yn uchel ar restr prif bynciau “trends’’ 
Twitter ledled y DG yn ystod y darllediad 


cyntaf ar S4C. Dyma'r tro cyntaf ers nifer o 
flynyddoedd i S4C gomisiynu cyfres dditectif 
cefn wrth gefn Cymraeg-Saesneg. Hoffwn 
ddiolch i’r cwmni cynhyrchu - Fiction Factory, 
yr actorion, awduron, criw a’n prif bartneriaid, 
Tinopolis, AII3Media International, BBC Cymru a 
Llywodraeth Cymru am eu cydweithrediad a’u 
cefnogaeth. Ni fyddai cyfres o’r fath wedi bod 
yn bosibl hebddynt. Rydym eisoes yn edrych 
ymlaen at yr ail gyfres a fydd yn cael ei darlledu 
yn 2015. 

Cafwyd hefyd nifer o raglenni ffeithiol unigryw 
ac o ansawdd uchel yn ystod y flwyddyn, gan 
gynnwys Byd Mawr y Dyn Bach, Tri Tryweryn a 
phortread o’r bardd Gerallt Lloyd Owen ymysg 
nifer o raglenni eraill. Enillodd Gerallt wobr 
Ysbryd yr Wyl yn yr Wyl Cyfryngau Celtaidd ym 
mis Mawrth 2014. 

Yn ystod y flwyddyn, collodd S4C yr hawliau 
i ddarlledu rygbi byw ar ddydd Sadwrn i 
Sky. Mae’r ddarpariaeth hon wedi bod yn 
greiddiol i amserlen S4C ar ddydd Sadwrn 
ers dros 20 mlynedd. Mae’n debygol y bydd y 
gystadleuaeth ar gyfer hawliau chwaraeon, a’u 
cost yn parhau i gynyddu dros y blynyddoedd 
nesaf. Bydd y gystadleuaeth a’r gost gynyddol, 
ynghyd a chyllideb llai S4C yn golygu y bydd 
yn fwy anodd i gynnal y lefel bresennol o 
ddarpariaeth chwaraeon byw ar S4C yn 
y dyfodol. Bydd hyn yn effeithio ffigurau 
cyrhaeddiad S4C. 0 ganlyniad, rydym yn 
adolygu’n darllediadau chwaraeon er mwyn 
datblygu darpariaeth wahanol ar gyfer ein 
cynulleidfa. 

Credaf yn gryf y dylai’r gynulleidfa fod yng 
nghanol gwasanaeth S4C ac y dylem wrando ar 
eu dymuniadau a’u hanghenion yn barhaus. 

Mae’r awydd i wylio mwy o gynnwys arlein 
wedi arwain at gynnydd sylweddol flwyddyn 
ar flwyddyn o 41% yn y defnydd o wasanaeth 
Clic. 0 hydref eleni, bydd cynnwys S4C ar gael 
am y tro cyntaf ar iPlayer y BBC, yn ogystal a 
pharhau i fod ar gael ar wasanaeth Clic. Bydd 
hyn yn golygu y bydd cynnwys Cymraeg S4C 
ar gael ar dros 600 o ddyfeisiau yn y dyfodol, 
gan gynorthwyo S4C i sicrhau fod ein cynnwys 
ar gael i’r gynulleidfa unrhyw bryd, unrhyw le, 
ar gynifer o Iwyfannau a phosibl. Mae darparu 
cynnwys S4C ar yr iPlayer yn enghraifft glir 
o sut gall y bartneriaeth newydd gyda’r BBC 
ddarparu budd i S4C. 


Ym myd y cyfryngau heddiw, tydi asesu 
perfformiad gwasanaeth megis S4C trwy 
gyfrwng un mesur perfformiad yn unig ddim yn 
darparu adlewyrchiad teg a chywir o berfformiad 
sianel deledu. Mae’n bwysig nodi nad oes mesur 
cydnabyddedig ar gael o fewn y diwydiant ar hyn 
o bryd ar gyfer mesur y defnydd cyfunol o wylio 
ar deledu ac arlein. Mae naw mesur perfformiad 
meintiol ac ansoddol yr Awdurdod yn ceisio 
darparu asesiad cynhwysfawr o berfformiad 
gwasanaeth S4C. 

0 ganlyniad i nifer o ffactorau gan gynnwys 
gostyngiad yn y ddarpariaeth chwaraeon byw 
yn ystod y flwyddyn a newidiadau i’r ffordd o 
fesur y gynulleidfa gan BARB, roedd disgwyliad 
y byddai'r ffactorau hyn yn arwain at ostyngiad 
yn ffigurau gwylio S4C . Mae’r ffigurau gwylio 
a nodir yn yr adroddiad hwn yn adlewyrchu 
hyn. Mae’r gynulleidfa yng Nghymru sy’n siarad 
Cymraeg wedi parhau yn gymharol sefydlog 
rhwng 2009 a 2013/14, fodd bynnag mae 
cyrhaeddiad cyffredinol yng Nghymru a ledled 
y DG wedi gostwng. Yn y cyd-destun hwn, 
mae’r cynnydd sesiynau gwylio arlein o 41% yn 
arwyddocaol ac yn dangos pwysigrwydd sicrhau 
bod cynnwys S4C ar gael ar gynifer o Iwyfannau 
a phosibl. 

Mae sicrhau bod S4C yn darparu gwerth am arian 
yn parhau i fod yn flaenoriaeth sy’n allweddol 
i’n holl weithgareddau. Mae gwerth am arian yn 
golygu mwy na dim ond edrych ar gostau. Yn 
ystod y flwyddyn, cymeradwyodd yr Awdurdod 
argymhelliad i asesu gwerth am arian gan 
ddefnyddio ystyriaethau strategol, gweithredol 
a materion yn ymwneud a’r gynulleidfa. Byddwn 
yn asesu ac adrodd ar werth am arian yn erbyn y 
meini prawf hyn yn y dyfodol. 

Mae’r Adroddiad Blynyddol yn nodi fod cost yr 
awr gwasanaeth S4C wedi gostwng i £10,795 
yn 2013/14 o’i gymharu a £11,201 yn 2012, 
gyda chost yr awr rhaglenni a gomisiynwyd 
gan S4C o gwmniau annibynnol yn £31,100, 
o’i gymharu a £52,700 yn 2009. Rydym wedi 
gallu sicrhau gostyngiadau sylweddol hyd yn 
hyn - ond mae’n bwysig nodi, fodd bynnag, na 
fydd y cymariaethau blwyddyn ar flwyddyn yn y 
dyfodol yn dangos gostyngiadau o'r un lefel. 

0 fewn y bartneriaeth newydd gyda’r BBC, 
rydym yn parhau i ddatblygu cyfleoedd newydd 
i gydweithio - ar y teledu; gyda Radio Cymru a 
thrwy'r Bwrdd Partneriaeth ar y Cyd. Yn ogystal 
ag Y Gwyll / Hinterland, buom yn gweithio 
gyda’n gilydd ar ystod o brosiectau yn ystod 
2013, gan gynnwys ail-lansio Newyddion 9 a 
PYC - cyfres arloesol o webenodau oedd yn 
adeiladu ar straeon Pobol y Cwm. Mae’r Bwrdd 
Partneriaeth ar y Cyd yn parhau i ystyried sut 
y gall S4C a BBC Cymru rannu adnoddau a 
gweithgareddau er mwyn gwneud y defnydd 
gorau o’n harian a’n hadnoddau cyhoeddus 
er mwyn sicrhau’r gwerth gorau am arian ar 
gyfer cynulleidfa S4C. Rwy’n falch o ddweud 
bod y berthynas yn adeiladol ac ymarferol 
gydag annibyniaeth olygyddol, gweithredol a 
rheolaethol yn sail i’r berthynas. 

Y cynllun mwyaf arwyddocaol a ddatblygwyd 
gan y Bwrdd Partneriaeth ar y Cyd oedd 
prosiect oedd yn sail ar gyfer penderfyniad 
mewn egwyddor Awdurdod S4C yn gynharach 
eleni i gydleoli nifer o weithrediadau S4C 
mewn canolfan ddarlledu newydd gyda BBC 
Cymru yng Nghaerdydd erbyn 2018. Rydym yn 
edrych ymlaen at gydweithio gyda BBC Cymru i 
wireddu’r cynlluniau hyn. 

Ym mis Ebrill 2013 bu newid sylfaenol yn 
nhrefniadau ariannu ac atebolrwydd S4C pan 
ddaeth y Cytundeb Gweithredu rhwng Awdurdod 


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, 




Realiti Cynnwys ychwanegol ar gael gyda’r ddelwedd hon 


Additional content available with this image 


Chief Executive’s introduction 
Ian Jones 


The last 15 months have been a further period 
of change at S4C, from maintaining the quality 
of service in a period of budget reduction, of 
collaboration with the production sector to 
stabilising the supply chain and making the 
transformational decision to relocate S4C’s 
headquarters to Carmarthen by 2018. 

News provision is a cornerstone of the schedule 
for all public service broadcasters including 
S4C. Based on feedback from the audience 
and thorough research, S4C and BBC Cymru 
decided to develop the Newyddion provision 
and agenda and to relaunch the programme 
as Newyddion 9 - at nine o’clock. I’m pleased 
to note that the response from the audience 
since Newyddion 9 launched in April 2013 has 
been encouraging. The collaboration between 
S4C and BBC Cymru’s creative teams that have 
delivered the new service demonstrates clearly 
the close working relationship we now have. I’d 
like to congratulate the S4C and BBC teams. 

Viewing habits are changing rapidly, with more 
programmes being recorded to watch at a later 
date and online viewing continuing to increase 
significantly. Dealing with S4C’s significant 
budget reduction and the growing trend of 
watching online led to a decision to bring the 
Pobol Y Cwm Omnibus to an end later in 2014. 
There will still be several opportunities to watch 
each episode during the week on television and 
online. 

Our intention is to allocate the financial savings 
from this decision for investment in new drama 
projects. Original drama is a genre rated highly 
in terms of importance by the audience and 
this development will enable S4C to deliver 
more new drama series and will also provide 
more opportunities for writers, actors and crew 
to work on a wider range of programmes in the 
future. 

Continuing the creative renewal of our service 
was a priority again in 2013. Y Gwyll/Hinterland 
was a very important example of this strategy. 
The series was a huge success on television 
and online with 86,000 viewing sessions on 
Clic - the highest figures yet for any series. 

The series received special attention from the 
Welsh and British press and discussion about it 
trended on Twitter throughout the UK during 
the first broadcast on S4C. This is the first time 
for many years for S4C to commission a back 
to back Welsh-English detective series. I would 
like to thank the production company - Fiction 
Factory, the actors, writers, crew and our main 
partners, Tinopolis, All 3Media International, 
BBC Wales and the Welsh Government for their 
cooperation and support. Such a series would 
not have been possible without them. We're 
already looking forward to the second series 
that will be broadcast in 2015. 

We also saw numerous distinctive and high 
quality factual programmes during the year, 
including Byd Mawr y Dyn Bach, Tri Tryweryn 
and a portrait of the poet Gerallt Lloyd Owen 
to name a few. Gerallt won the “Spirit of the 
Festival” award at the Celtic Media Festival in 
March 2014. 

During the year, S4C lost the rights to 
broadcast live rugby on Saturdays to Sky. This 
provision has been core to S4C’s Saturday 
schedule for over 20 years. It’s likely that 
competition for sports rights, and their cost will 
to continue to increase over the coming years. 
The increasing demand and cost, coupled with 
S4C’s reduced budget will inevitably mean that 
it will be more difficult in future to maintain 
the current level of live sports coverage on 


S4C. This will affect S4C’s reach figures. As a 
result, we are reviewing S4C’s sports coverage 
in order to create an alternative proposition for 
our audience. 

I firmly believe that the audience should be at 
the centre of S4C’s service and that we should 
constantly listen to their wishes and needs. 

The desire to watch more content online has 
meant a significant year-on-year increase of 
41% in the use of Clic. From autumn this year 
S4C’s content will be available for the first time 
on the BBC iPlayer as well as continuing to be 
available on Clic. This means that S4C’s Welsh 
language programmes will be available on over 
600 devices in future, helping S4C to ensure 
that our content is available to the audience 
anytime, anywhere, on as many platforms 
as possible. S4C content on iPlayer is a clear 
example of how the new partnership with the 
BBC can benefit S4C. 

In today’s media environment, assessing the 
performance of a service such as S4C by means 
of only one performance measurement does 
not provide a fair and accurate reflection of 
the performance of any television channel. 

It’s important to note that, as yet, there is no 
industry standard measure for reporting on 
consolidated television and online viewing. The 
Authority’s nine quantitative and qualitative 
performance measures seek to provide a 
comprehensive assessment of the performance 
of S4C’s service. 

As a result of factors including a reduction in 
the amount of live sports coverage provided 
during the year and amendments to the means 
of measuring the audience by BARB, the 
expectation was that these factors would lead 
to a reduction in S4C’s viewing figures. The 
viewing figures set out in this report reflect this 
projection. The Welsh speaking audience for 
the television service in Wales has remained 
relatively stable between 2009 and 2013/14, 
however total reach in Wales and across the 
UK has declined. In this context, the increase in 
online viewing sessions of 41% is significant and 
demonstrates the importance of ensuring that 
S4C’s content is available on as many platforms 
as possible. 

Ensuring that S4C provides value for money 
remains a key priority in all that we do. Value 


for money is about more than just looking at 
costs. During the year, the Authority approved 
a recommendation to assess value for money 
in the context of strategic, operational and 
audience-related matters. We will be assessing 
and reporting on value for money against these 
criteria in future. 

This Annual Report shows that the cost per 
hour of S4C’s service fell to £10,795 in 2013/14 
compared to £11,201 in 2012, with the cost per 
hour of S4C’s commissioned programmes from 
independent companies £31,100, compared to 
£52,700 in 2009. We have delivered significant 
reductions to date - it’s important to note 
however that year-on-year comparisons 
in future years will not show such large 
reductions. 

Within the new partnership with the BBC we 
are continuing to develop new opportunities to 
collaborate - on television; with Radio Cymru 
and through the Joint Partnership Board. In 
addition to Y Gwyll/Hinterland, we worked 
together on a range of projects during 2013 
including relaunching Newyddion 9 and PYC - 
an innovative series of webisodes building on 
Pobol y Cwm’s storylines. The Joint Partnership 
Board is continuing to look at ways in which 
S4C and BBC Cymru can share resources 
and activities in order to make the best use 
of our public money and the resources we 
have and to maximise value for money for 
S4C’s audience. I’m pleased to say that the 
relationship is constructive and practical and 
built on a foundation of editorial, operational 
and managerial independence. 

The most significant proposal developed by 
the Joint Partnership Board was the basis for 
the S4C Authority’s in principle decision earlier 
this year to co-locate certain aspects of S4C’s 
operations in a new broadcasting centre with 
BBC Cymru in Cardiff by 2018. We now look 
forward to working with BBC Cymru to realise 
these plans. 





S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC i rym. Ers hynny 
mae'r rhan fwyaf o incwm cyhoeddus S4C 
wedi dod o ffi'r drwydded, gyda’r gweddill 
yn dod oddi wrth yr Adran dros Ddiwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon, ynghyd ag elfen o 
incwm masnachol a gynhyrchir gan S4C. 

Ym mis Hydref 2013, croesawyd yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon i S4C. Daeth 
yr ymweliad hwn yn dilyn cyhoeddiad y 
Llywodraeth ym mis Mehefin na fyddai ei 
chyfraniad ariannol i gyllid S4C ar gyfer 2015- 
16 yn cael ei leihau ymhellach. Mae incwm 
S4C wedi ei gadarnhau gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol tan fis Mawrth 2016, ac o dan y 
Cytundeb Gweithredu rhwng Awdurdod S4C ac 
Ymddiriedolaeth y BBC, mae cyfraniad y BBC 
wedi ei gytuno tan fis Mawrth 2017. Rydym 
yn awyddus i gyfranogi yn y drafodaeth yn 
ystod y flwyddyn nesaf, gyda’r Llywodraeth 
yn Llundain a rhanddeiliaid eraill am “ariannu 
digonol" tymor hir ar gyfer S4C y tu hwnt i 
Ebrill 2016 a 2017. 

Mae Deddf Cyrff Cyhoeddus 2011 yn rhoi 
dyletswydd statudol ar yr Ysgrifennydd 
Gwladol i sicrhau “arian digonol” ar gyfer 
S4C. Yn ystod Eisteddfod yr Urdd yn y Bala 
yn gynharach eleni, cyhoeddwyd dogfen 
sy’n amlinellu gweledigaeth S4C ar gyfer 
dyfodol teledu yn yr iaith Gymraeg a’r hyn yr 
ydym yn credu y bydd yn ddigonol i gynnal 
gwasanaethau Cymraeg o’r ansawdd uchaf 
posibl ac ar draws yr ystod ehangaf posibl tan 
ddiwedd cyfnod siartr nesaf y BBC yn 2027. 
Bwriad y ddogfen hon yw gosod sail ar gyfer 
trafodaeth gyhoeddus am ddyfodol S4C a’i 
chyllid y tu hwnt i gyfnod siartr bresennol y 
BBC. 

Mae’r gwaith o adolygu costau S4C ac o geisio 
arbedion newydd er mwyn galluogi S4C i reoli’r 
gostyngiad yn ei incwm yn parhau. Yn 2011 
gosodwyd targed gan Gadeirydd Awdurdod 
S4C i sicrhau bod unrhyw doriadau mewnol ar 
o leiaf yr un lefel a’r gostyngiad yng nghyllideb 
cynnwys S4C. Rwy’n falch o nodi ein bod wedi 
cyrraedd y targed hwn flwyddyn yn gynharach 
na’r disgwyl. Mae hyn yn ganlyniad i waith 
caled a dyfeisgarwch staff yma yn S4C a 
hoffwn nodi unwaith eto fy niolch iddynt am eu 
hymroddiad i genhadaeth S4C. 

Ym mis Mawrth 2014 ar 61 cyfnod hir o 
gynllunio manwl ac astudiaeth dichonoldeb, 
penderfynodd yr Awdurdod mewn egwyddor 
i adleoli pencadlys S4C i Gaerfyrddin yn 2018. 
Roedd y broses ddichonoldeb a sefydlwyd 
ym mis Awst 2012 yn un trylwyr, tryloyw a 
theg, ac roedd y cynigion a dderbyniwyd o’r 
ansawdd uchaf. Gosododd yr Awdurdod amod 
ar ddechrau'r broses y byddai’n rhaid i unrhyw 
adleoli fod o leiaf yn gost-niwtral i S4C. Mae 
gweledigaeth Caerfyrddin ar gyfer pencadlys 
newydd S4C yn gost-niwtral, ac mae hefyd yn 
gyffrous, yn uchelgeisiol, a thrawsnewidiol ac 
rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r tim i 
wireddu’r cynlluniau dros y blynyddoedd nesaf. 
Erbyn 2018 bydd gennym bresenoldeb yng 
Nghaerdydd, Sir Gaerfyrddin a Gwynedd - yng 
nghalon cymunedau ar draws Cymru. 


dalent ar-sgrin ac oddi ar y sgrin yn datblygu 
lefelau uchel o sgiliau ac yn cael hyfforddiant 
perthnasol yn hanfodol ar gyfer creu sylfaen 
gadarn ar gyfer datblygiad y diwydiannau 
creadigol yng Nghymru yn y dyfodol. Aethom 
ati yn ystod y flwyddyn i gomisiynu adolygiad 
er mwyn sefydlu dealltwriaeth o’r ddarpariaeth 
hyfforddiant bresennol. Bydd yr adolygiad 
hwn yn sail i strategaeth hyfforddi newydd ar 
gyfer 2015 a fydd yn adlewyrchu anghenion y 
diwydiant a hefyd sefyllfa ariannol bresennol 
S4C. 

Parhaodd y gwaith o baratoi a gweithredu 
strategaeth fasnachol newydd ar gyfer S4C 
yn ystod y flwyddyn, gyda’r Bwrdd Masnachol 
yn ystyried nifer o opsiynau ar gyfer datblygu 
gweithgareddau masnachol S4C. Y prif fwriad 
yw sicrhau y bydd refeniw masnachol S4C 
yn cael ei ddefnyddio ac yn cael ei fuddsoddi 
mewn modd sy’n creu incwm tymor hir 
ychwanegol ar gyfer gwasanaeth S4C. Mae’r 
Bwrdd Masnachol yn gweithio’n agos gyda’r 
gwasanaeth cyhoeddus er mwyn deall sut y 
gall y gweithgareddau masnachol nid yn unig 
greu gwerth masnachol, ond hefyd sut y gallent 
ychwanegu gwerth at wasanaeth cyhoeddus 
S4C. Mae nifer o fuddsoddiadau cyffrous eisoes 
wedi eu cyflawni, gan gynnwys nifer o gyd- 
gynyrchiadau uchelgeisiol a nifer o brosiectau 
digidol, gan gynnwys Apps a gemau i gyd-fynd 
gyda chynnwys S4C. 

Mae’r bartneriaeth gyda’r sector cynhyrchu 
annibynnol yn parhau i ddatblygu. Heb sector 
annibynnol ffyniannus, talentog a sefydlog, 
ni fyddai cynnwys o’r safon uchaf i’w weld 
ar y sgrin. Rydym wedi bod yn gweithio yn 
ystod y flwyddyn i greu sefydlogrwydd o fewn 
y sector er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r 
gwerth gorau am arian ar gyfer buddsoddiad 
S4C mewn cynnwys gwreiddiol. Mae S4C, 
mewn partneriaeth gyda’r cwmniau cynhyrchu 
annibynnol, ITV Cymru a BBC Cymru, wedi 
llwyddo i gynnal ansawdd ei allbwn a’r nifer 
o oriau a gynhyrchwyd yn ystod y flwyddyn. 
Talent, gwaith caled ac ymrwymiad y cwmniau 
cynhyrchu annibynnol a’u staff sy’n gyfrifol am 
hyn. 

Rydym wedi gweld newidiadau sylweddol 
a phellgyrhaeddol yn S4C yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf, a bydd llawer mwy o heriau 
creadigol ac ymarferol yn ystod y flwyddyn i 
ddod. 

Y brif her yw sicrhau ein bod yn parhau i 
ddarparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf posibl 
i’r gynulleidfa ehangaf posibl ar ystod eang o 
Iwyfannau a dyfeisiau. Rydym hefyd am barhau 
i arloesi ac i adeiladu sylfeini cadarn ar gyfer 
sefydliad cryf, cenedlaethol, annibynnol ar gyfer 
y dyfodol ac ymdrechu i sicrhau bod gwylwyr 
achlysurol yn dod yn wylwyr mwy rheolaidd. 
Bydd y dyfodol yn heriol ond cyffrous. Edrychaf 
ymlaen at weithio gyda’r sector gynhyrchu 
annibynnol, BBC Cymru a staff S4C i sicrhau ein 
bod yn gwireddu hyn oil ac yn gosod sylfaen 
gadarn ar gyfer y cam nesaf yn hanes S4C y tu 
hwnt i 2017. 


Mae sicrhau bod y genhedlaeth nesaf o 


15 


In April 2013 S4C’s funding and accountability 
arrangements changed significantly when 
the Operating Agreement between the 
S4C Authority and the BBC Trust came into 
force. Since then the majority of S4C‘s public 
income has come from the licence fee, with 
the remainder coming from the Department 
for Culture, Media and Sport, together with an 
element of commercial income generated by 
S4C. 

In October 2013, we welcomed the Secretary 
of State for Culture, Media and Sport to S4C. 
This visit came following the Government’s 
announcement in June that its financial 
contribution to S4C’s funding for 2015-16 
would not be reduced further. S4C’s income 
has been confirmed by the Secretary of State 
until March 2016, and under the Operating 
Agreement between the S4C Authority and 
the BBC Trust, the BBC’s contribution is agreed 
until March 2017. We wish to engage over the 
next year, with the Government in London and 
other stakeholders to discuss the long term 
“sufficient funding” for S4C beyond April 2016 
and 2017. 

The Public Bodies Act 2011 places a statutory 
duty upon the Secretary of State to ensure 
“sufficient funding” for S4C. During the 
Urdd Eisteddfod in Bala earlier this year, we 
published a document outlining a vision for 
the future of Welsh language television and 
what we believe will be sufficient to maintain 
Welsh language services of the highest possible 
quality and the widest potential range until the 
end of the next BBC charter period in 2027. The 
intention of this document is to set the basis for 
public debate about the future of S4C and its 
funding beyond the period of the current BBC 
Charter. 

The work of reviewing S4C’s cost base and of 
seeking new savings to enable S4C to manage 
the reduction in its income continues. In 
2011 a target was set by the Chair of the S4C 
Authority to ensure that any internal cuts are at 
least at the same level as the reduction within 
S4C’s content budget. I’m pleased to note that 
we have reached that target a year earlier than 
expected. This is due to the hard work and 
innovation by staff here at S4C and I would 
like to note once again my thanks for their 
dedication to S4C’s mission. 

In March 2014 after a long period of detailed 
planning and a feasibility study, the Authority 
decided in principle to relocate S4C’s HQ to 
Carmarthen in 2018. The feasibility process 
that commenced in August 2012 was thorough, 
transparent and fair with the proposals 
received being of the highest quality. At the 
outset, the Authority set a condition that any 
relocation must at least be cost neutral to S4C. 
Carmarthen’s vision for a new HQ for S4C 
is cost neutral and also exciting, ambitious, 
and transformational and we look forward 
to working with the team to realise the plans 
over the coming years. By 2018 we will have 
a presence in Cardiff, Carmarthenshire and 
Gwynedd - in the heart of communities across 
Wales. 


Ensuring that the next generation of on¬ 
screen and off-screen talent will develop 
high levels of skills, and have relevant training 
is essential for creating a solid base for the 
future development of the creative industries 
in Wales. We commissioned a review during 
the year to establish an understanding of the 
current training provision. This review will form 
the basis of a new training strategy for 2015 
onwards that will better reflect the needs of 
the industry and also S4C’s current financial 
position. 

The work of preparing and implementing a 
new commercial strategy for S4C continued 
during the year, with the Commercial Board 
considering many options for developing S4C’s 
commercial activities. The primary intention is 
to ensure that S4C’s commercial revenue will 
be used and invested in a way that creates 
additional long term income for S4C’s service. 
The Commercial Board is working closely with 
the public service in order to understand how 
the commercial activities can not only create 
commercial value in their investments but 
also how they could add value to S4C’s public 
service. A number of exciting investments 
have already been agreed, including a number 
of ambitious co-productions and a number of 
digital projects including apps and games to 
complement S4C’s content. 

The partnership with the independent 
production sector continues to develop. 

Without a thriving, talented and stable 
independent sector, content of the highest 
possible quality could not reach the screen. 

Our focus during the year has been on creating 
stability within the sector in order to ensure 
that we deliver the best value for money 
for S4C’s investment in original content. In 
partnership with the independent production 
companies, ITV Cymru and BBC Cymru, S4C 
has maintained the quality of its output and the 
number of hours produced during the year. This 
is due to the talent, hard work and commitment 
of the independent production companies and 
their staff. 

We have seen significant and far-reaching 
changes at S4C over the last two years and 
there will be many more challenges over 
the year to come - creative and practical 
challenges. 

Our key challenges are to ensure that we 
continue to provide the highest quality service 
possible to the widest audience possible 
on a wide range of platforms and devices, 
to continue to innovate and to build sound 
foundations for a strong, national, independent 
organisation for the future and strive to turn 
casual viewers into more regular viewers. The 
future is challenging but exciting. I look forward 
to working with the independent production 
sector, BBC Cymru and S4C’s staff to ensure 
that all of this becomes a reality and that we 
set a firm foundation for the next stage in the 
history of S4C beyond 2017. 


16 


Blaenoriaethau Strategol ar gyfer 2013/14 

Yn ystod 2013/14, roedd y prif Flaenoriaethau Strategol a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod yn 2012 
yn parhau i arwain gwaith Awdurdod a swyddogion S4C. 

Mae’r asesiad perfformiad hwn yn adrodd ar berfformiad S4C yn erbyn fframwaith mesuryddion 
perfformiad yr Awdurdod, gofynion y Cytundeb Gweithredu a’r Blaenoriaethau Strategol hyn: 



Darparu gwasanaeth 
o safon uchel. 




Sicrhau fod ystyriaeth o ofynion y 
gynulleidfa, a’i barn am wasanaethau 
S4C, yn greiddiol i’n holl waith, 
gan gynnwys y gwaith o asesu 
perfformiad. 


Datblygu’r bartneriaeth newydd 
gyda’r BBC, a’r berthynas gyda’r 
sector gynhyrchu annibynnol. 



Sicrhau arbedion pellach yng 
nghostau S4C er mwyn buddsoddi 
mwy yng nghynnwys y Sianel. 



Datblygu ein hymwneud a 
chyfryngau digidol newydd. 



Gwneud y gorau o’n cyfleoedd 
masnachol. 


17 


Strategic Priorities for 2013/14 

During 2013/14, the main Strategic Priorities set by the Authority in 2012 continued to lead the work 
of the S4C Authority and the S4C executive. 

This assessment reports on S4C’s performance against the Authority’s performance measurement 
framework, the requirements of the Operating Agreement and these Strategic Priorities: 








//////M 

Provide a high quality Welsh 
language service. 


Ensure that consideration of the 
views and requirements of the 
audience is core to all our work, 
including the process of assessing 
performance. 


//» 

Develop the new partnership with 
the BBC and the partnership with the 
independent production sector. 

H///////////M 


Ensure further savings in S4C’s costs 
to allow the Channel to invest more 
in content. 


Develop our involvement with new 
digital media. 


Make best use of our commercial 
opportunities. 


Asesu Perfformiad 
2013/14 

Dyma asesiad Awdurdod S4C o berfformiad 
gwasanaeth S4C rhwng lonawr 2013 a 
Mawrth 2014. Hwn yw’r Adroddiad Blynyddol 
cyntaf y mae’r Awdurdod wedi ei gyflwyno 
i’r Senedd ac i Ymddiriedolaeth y BBC ers i’r 
Cytundeb Gweithredu rhwng Awdurdod S4C 
ac Ymddiriedolaeth y BBC ddod i rym ar 1 Ebrill 
2013. 

Mae asesiad yr Awdurdod yn adrodd ar 
berfformiad S4C yn erbyn fframwaith 
mesuryddion perfformiad yr Awdurdod, 
gofynion y Cytundeb Gweithredu a 
Blaenoriaethau Strategol S4C. 

Roedd perfformiad S4C yn ystod 2013/14 yn 
gymysg, gydag ansawdd ac effaith yn dangos 
arwyddion o welliant a gwerthfawrogiad y 
gynulleidfa o’r gwasanaeth yn parhau i fod yn 
uchel. Ar draws y DG ac ymhlith holl wylwyr 
yng Nghymru, mae cyrhaeddiad wedi gostwng 
flwyddyn ar flwyddyn. Fodd bynnag mae 
yna sefydlogrwydd hir dymor o ran gwylio 
gan siaradwyr Cymraeg. Mae defnydd o’r 
gwasanaeth (o ran cyfanswm y cynnwys a 
wyliwyd gan y gynulleidfa) wedi cynyddu ac 
mae defnydd o gynnwys S4C ar Iwyfannau 
arlein hefyd yn parhau i gynyddu'n sylweddol. 

2013/14 oedd yr ail flwyddyn lie roedd effaith 
y gostyngiad mewn cyllid ar gael ar gyfer 
comisiynu cynnwys newydd i’w weld gan y 
gwylwyr. 0 ystyried hyn, roedd perfformiad 
y gwasanaeth rhaglenni o fewn disgwyliadau 
rhesymol yr Awdurdod o ran ansawdd, gan 
ddarparu cynnwys a oedd yn unigryw a 
gwreiddiol, yn ddifyr, yn Hawn gwybodaeth, a 
gyda nifer o agweddau arloesol. Bydd cynyddu 
cyrhaeddiad, yn enwedig wrth wynebu rhagor 
o gystadleuaeth am hawliau i ddarlledu 
chwaraeon o Gymru, yn parhau i fod yn her 
anodd a chreiddiol i swyddogion S4C. 


Ansawdd ac Effaith 

Mae ansawdd ac effaith gwasanaeth S4C yn 
parhau i fod yn uchel ac yn parhau i wella ac yn 
cael ei werthfawrogi gan y gynulleidfa. 

Yn ystod 2013/14, nododd panel ymateb 
gwylwyr S4C “Panel Pobol” (ffynhonnell: 
Beaufort Research) fod rhaglenni S4C yn 
parhau i gael eu gweld fel rhai sydd o ansawdd 
uchel ac sydd wedi gwella yn ystod y 12 mis 
blaenorol. Roedd ymatebwyr hefyd o’r farn 
fod S4C wedi gwrando ar y gynulleidfa dros y 
flwyddyn ddiwethaf a bod hyn yn cael ei weld 
mewn newidiadau a wnaed i’r amserlen ac yng 
nghynnwys ac ansawdd y rhaglenni. 

Roedd 78% o wylwyr Cymraeg eu hiaith (yn 
61 arolwg tracio S4C) yn credu bod ansawdd 
rhaglenni Cymraeg ar S4C yn parhau i wella, 
gydag 80% yn datgan hefyd fod S4C yn 
rhan o’u bywydau bob dydd. Mae adborth o 
nosweithiau gwylwyr a gynhaliwyd yn ystod 
2013/14 hefyd yn cadarnhau bod y gynulleidfa 
ar y cyfan yn gwerthfawrogi gwasanaeth 
S4C. Mae cynnydd yn y defnydd o gynnwys 
S4C gan y rhai sy’n gwylio hefyd yn dangos 
gwerthfawrogiad o’r gwasanaeth. 

Mae’r cynnydd hwn mewn gwerthfawrogiad yn 
dod wrth i S4C barhau i ddelio gyda gostyngiad 
ariannu o 36% mewn termau real. Blaenoriaeth 
yr Awdurdod yw buddsoddi mewn cynnwys 
gwreiddiol ac yn y gwasanaeth a ddarperir i’r 
gynulleidfa. Mae sgor gwerthfawrogiad S4C yn 
nodi pwysigrwydd a llwyddiant y strategaeth 
hon. 


Mae gwylwyr o’r farn fod S4C yn parhau i 
wneud cyfraniad pwysig i ddatblygiad yr 
iaith Gymraeg ac i fywyd diwylliannol Cymru. 
Mae effaith y gwasanaeth plant, Cyw, yn 
parhau, gyda defnydd ar deledu ac arlein 
yn tystio i hyn. Mae’r gwasanaeth hefyd yn 
denu gwerthfawrogiad uchel a chanfyddiadau 
cadarnhaol gan ymchwil academaidd. Mae 
gwerth y gwasanaeth i'r rhai sy’n dysgu 
Cymraeg yn amlwg, ac mae’r Awdurdod yn 
croesawu’r strategaeth newydd a ddatblygwyd 
yn dilyn ymgynghori a rhanddeiliaid. Mae’r 
strategaeth newydd wedi’i dargedu’n fwy 
penodol ar gyfer dysgwyr canolradd ac uwch, 
gan gynnwys cyflwyno ac esbonio cyd-destun 
diwylliannol yr iaith Gymraeg. 

Mae effaith economaidd S4C a’i fuddsoddiad 
yn y diwydiant creadigol yng Nghymru yn 
sylweddol ac amlwg. Mae talent a ddatblygwyd 
gan gwmniau cynhyrchu ar draws Cymru 
ar gyfer rhaglenni S4C yn sail i ddiwydiant 
cyfryngau sy’n ffynnu a hefyd yn llwyddo mewn 
marchnadoedd ehangach. Mae llwyddiant 
Y Gwyll / Hinterland yn debygol o esgor ar 
gyfleoedd newydd i hyrwyddo gwerthiant 
rhyngwladol yn ogystal a rhoi sylw i Ganolbarth 
Cymru. 

Cyrhaeddiad a Defnydd 

Gwelwyd gostyngiad yng nghyrhaeddiad 
wythnosol a misol gwasanaeth S4C ar draws y 
DG yn ystod 2013/14, yn ogystal ag ymysg holl 
wylwyr yng Nghymru. Mae cyrhaeddiad ymhlith 
siaradwyr Cymraeg, er ychydig yn is na’r 
flwyddyn gynt, wedi parhau ar lefel gweddol 
debyg ers 2009, sy'n nodi patrwm gwylio 
weddol sefydlog ymhlith y gynulleidfa graidd. 
Cynyddodd cyrhaeddiad blynyddol yn 
sylweddol ar draws y DG yn ystod 2013/14, o 
ganlyniad i argaeledd gwasanaeth S4C am y 
tro cyntaf ar draws rhwydwaith Virgin Media tu 
allan i Gymru, ochr yn ochr a llwyfannau Sky a 
Freesat. 

Cynyddodd y defnydd o gynnwys ar Iwyfannau 
ar-alw unwaith eto, fel y gwnaeth gwylio arlein 
cynnwys S4C, a welodd gynnydd blwyddyn ar 
flwyddyn o 41%. 

Cynyddodd y defnydd o wasanaeth S4C ar y 
teledu hefyd, o ran cyfartaledd amser gwylio 
bob wythnos, a chyfanswm y cynnwys a 
wyliwyd yn ystod 2013/14 - yng Nghymru ac o 
fewn y gynulleidfa Gymraeg ei hiaith. 

Wrth asesu pwysigrwydd cymharol y 
dangosyddion hyn, mae’r Awdurdod yn 
nodi y tu hwnt i’r dirywiad cyffredinol mewn 
cyrhaeddiad ar draws llawer o wasanaethau 
teledu yn DG, bod nifer o ffactorau allanol wedi 
cyfrannu at ostyngiad ffigurau cyrhaeddiad 
wythnosol a misol S4C. Mae’r rhain yn cynnwys 
gostyngiad o 6% yng nghyrhaeddiad S4C 
a ragwelwyd o ganlyniad i newidiadau a 
wnaed gan BARB i’r panel a ddefnyddir i 
fesur cynulleidfa S4C. Gwnaed newidiadau 
hefyd i’r gymysgedd rhaglenni ar S4C - gan 
gynnwys gorfod lleihau’r ddarpariaeth 
chwaraeon a gostyngiad darllediadau o nifer 
o ddigwyddiadau cenedlaethol, a chafodd y 
newidiadau hyn effaith yn ogystal. Nid yw’n 
glir eto beth yw effaith y cynnydd gwylio arlein 
ar ffigurau gwylio teledu. Ar hyn o bryd, mae 
defnydd arlein yn cyfateb i tua 2% o gyfanswm 
gwylio teledu, er bod rhai rhaglenni proffil uchel 
yn denu gwylio sylweddol uwch. 

Mae’r cynnydd yn y defnydd o gynnwys 
S4C yn awgrymu bod yr ystod llai o raglenni 
a ddarparwyd wedi arwain at leihad o ran 
cyrhaeddiad, ond bod y gwylwyr y mae’r 
gwasanaeth yn eu cyrraedd yn defnyddio 
mwy o gynnwys nag yn y flwyddyn flaenorol. 
Awgryma hyn fod nifer y gwylwyr ysgafnach 
wedi gostwng yn ystod 2013/14 ond bod y 
gynulleidfa graidd wedi bod yn gwylio mwy. 


0 ystyried y darlun cymysg hwn, yr her sy’n 
wynebu swyddogion S4C yw canfod dulliau 
ychwanegol i ddenu’r gwylwyr ysgafnach 
a’r rheini sy’n tiwnio mewn yn fisol neu’n 
flynyddol i ymuno gyda’r gynulleidfa 
wythnosol, ac i wneud hynny mewn modd 
sydd ddim yn gelyniaethu’r gwylwyr cyson sy’n 
gwerthfawrogi’r gwasanaeth presennol yn fawr. 

Mae’r cynnydd yn y defnydd arlein yn arwydd 
pwysig ar gyfer datblygiad gwasanaeth S4C i’r 
dyfodol ac mae’n arwydd sy’n cael ei groesawu 
gan yr Awdurdod, yn ogystal a’r cynlluniau 
dychmygus sydd wedi eu datblygu er mwyn 
ymgysylltu arlein gyda chynulleidfa iau. Er 
gwaethaf y twf hwn, mae’r Awdurdod o’r farn 
y bydd gwasanaeth teledu S4C yn parhau i 
fod yn ganolog i’r dasg o ddarparu cynnwys 
Cymraeg am amser hir i ddod. 

Gwerth am arian 

Mae sicrhau bod S4C yn darparu gwerth am 
arian ar gyfer ei gynulleidfa yn parhau i fod 
yn flaenoriaeth allweddol i’r Awdurdod. Nod 
yr Awdurdod yw sicrhau bod y ganran uchaf 
posibl o incwm cyhoeddus S4C yn cael ei wario 
ar gynnwys o ansawdd uchel ac unigryw, tra’n 
sicrhau bod rhaglenni yn cael eu gwneud mewn 
modd mor effeithlon a phosibl a bod cost 
gorbenion S4C yn parhau i fod yn isel. 

Mae’r Awdurdod wedi cyflwyno nifer o 
ddangosyddion i brofi’r gwerth a ddarperir 
gan wasanaeth S4C. Mae’r rhain yn cyflwyno 
ystod o fesurau strategol a gweithredol a hefyd 
asesiad o werth am arian a ddarperir gan y 
gwasanaeth ei hun i'r gynulleidfa. Nodir y rhain 
isod. 

Yn ystod 2013/14, cafodd 79.5% o incwm 
cyhoeddus S4C ei fuddsoddi’n uniongyrchol 
mewn cynnwys gwreiddiol o’r sector cynhyrchu 
annibynnol. 

Blaenoriaeth yr Awdurdod yw lleihau effaith 
y gostyngiadau mewn incwm ar ansawdd ac 
ystod y gwasanaeth a ddarperir. 

Mae gostyngiadau sylweddol wedi’u cyflawni 
hyd yma, gan gynnwys gostyngiad o 34% 
yng nghost yr awr yr holl oriau darlledu a 
gostyngiad o 41% hyd yma yng nghost yr awr 
cynnwys a gomisiynir gan S4C. Mae costau 
S4C ei hun yn 4.4% o gyfanswm yr incwm 
cyhoeddus yn 2013/14. 

Mae S4C wedi gwarchod canran incwm S4C 
a roddir i’r gyllideb gynnwys, ac o fewn y 
gyllideb cynnwys wedi ceisio blaenoriaethu 
buddsoddiad mewn genres pwysig megis 
drama wreiddiol. Mae blaenoriaethu 
buddsoddiad mewn genres drytach, ynghyd 
a chynnydd yn y nifer o oriau gwreiddiol 
a gomisiynwyd ar draws pob genre (gan 
gynnwys genres llai drud), yn golygu bod y 
gostyngiad yn y gost gyfartalog fesul awr yn 
ymddangos yn fwy na’r gostyngiad cyffredinol 
i incwm S4C. 

Mae cost yr awr cynnwys gwreiddiol S4C yn 
parhau i fod yn isel iawn o’i gymharu a’r rhan 
fwyaf o gyfraddau teledu rhwydwaith. 

Yng nghyd-destun ariannu a pherfformiad 
presennol S4C, mae’r Awdurdod yn credu 
bod S4C yn parhau i ddarparu gwasanaeth 
teledu cynhwysfawr o ansawdd uchel ac ystod 
eang trwy gyfrwng y Gymraeg trwy gydol y 
flwyddyn, sy’n rhoi gwerth am arian teilwng i’r 
gynulleidfa. 


19 


Assessing Performance 
2013/14 

This is the S4C Authority’s assessment of 
the performance of the S4C service between 
January 2013 and March 2014. This is the first 
Annual Report that the Authority has presented 
to Parliament and to the BBC Trust since 
the Operating Agreement between the S4C 
Authority and the BBC Trust came in to force 
on 1 April 2013. 

The Authority’s assessment reports on 
S4C’s performance against the Authority’s 
performance measurement framework, the 
requirements of the Operating Agreement and 
S4C’s Strategic Priorities. 

S4C’s performance in 2013/14 has been 
mixed, with quality and impact showing 
continuing signs of improvement and audience 
appreciation of the service remaining high. 
Across the UK and amongst the overall 
population in Wales, reach has declined 
year-on-year. However, taken over the longer 
term, there is stability in terms of viewing by 
Welsh-speakers. Consumption of the service 
(in terms of the total amount of content viewed 
by the audience) has increased and usage of 
S4C content on online platforms continues to 
demonstrate significant growth. 

2013/14 was the second year during which 
the impact of the reduced funding available 
for commissioning new content was seen by 
viewers. Taking this into consideration, the 
programme service performed within the 
Authority’s reasonable expectations in terms of 
quality, providing content that was distinctive, 
original, entertaining and informative, with 
many innovative aspects. Maximising reach, 
particularly when facing increased competition 
for the rights to broadcast Welsh sport, will 
continue to be a difficult, but necessary, 
challenge for S4C’s executive. 


Quality and Impact 

The quality and impact of S4C’s service 
remain high and continue to improve and be 
appreciated by the audience. 

In 2013/14, S4C’s viewer reaction panel “Panel 
Pobol” (source: Beaufort Research) reported 
that S4C’s programmes continued to be seen 
as being of high quality and to have improved 
during the previous 12 months. Respondents 
also perceived that S4C had listened to its 
audience over the last year and that this was to 
be seen in changes made to the schedule and 
in the content and quality of programming. 

78% of Welsh speaking viewers (according to 
S4C’s Tracker survey) believed that the quality 
of Welsh programming on S4C was continuing 
to improve, with 80% also stating that S4C is 
a part of their everyday lives. Feedback from 
viewers’ evenings held during 2013/14 confirms 
that on the whole the audience appreciates 
S4C’s service. Increased usage by those viewing 
also demonstrates appreciation of the service. 

This increase in appreciation comes at a 
time when S4C is continuing to implement a 
funding reduction of 36% in real terms. The 
Authority’s priority is to continue to maximise 
the investment made in original content and 
in the service provided to the audience. The 
appreciation ratings achieved demonstrate the 
importance and success of this strategy. 

Viewers believe S4C continues to make an 
important contribution to the development of 
the Welsh language and to the cultural life of 


Wales. The impact of the children’s service, Cyw, 
continues to be evidenced through television 
and online usage, high levels of appreciation 
and positive findings from academic research. 
The value of the service to those learning 
Welsh is evident, and the Authority welcomes 
the adoption of a more targeted strategy 
for learners, following consultation with 
stakeholders, which will provide more support 
for intermediate and advanced learners, 
including doing more to introduce and explain 
the cultural context of the language. 

The economic impact of S4C and its investment 
in the creative industry in Wales is substantial 
and well-attested. Talent developed by 
programme-makers in different parts of Wales 
for S4C programmes forms the basis of a 
thriving media industry, now achieving ever- 
greater success in wider markets. The success 
of Y Gwyll/Hinterland is likely to open the 
door to further international sales, as well as 
publicising the scenic attractions of Mid-Wales. 

Reach and Usage 

The weekly and monthly reach of the S4C 
service across the UK fell during 2013/14, as 
did reach amongst all viewers in Wales. Reach 
amongst Welsh-speakers, though somewhat 
lower than in the previous year, has remained 
broadly at the same level since 2009, indicating 
a fairly stable viewing pattern amongst the core 
audience. 

Annual reach increased significantly across the 
UK during 2013/14, driven by the availability 
for the first time of S4C’s service across Virgin 
Media’s network outside Wales, alongside the 
Sky and Freesat platforms. 

Use of content via Video on Demand platforms 
continued to grow as did online viewing of S4C 
content, which delivered a 41% year on year 
increase. 

Consumption of the S4C service on television, 
in terms of average minutes viewed per week, 
and also the total amount of content viewed, 
increased during 2013/14 - in Wales and within 
the Welsh speaking audience. 

In assessing the relative importance to be 
placed on these various indicators, the 
Authority notes that over and above a general 
decline in reach across many television services 
throughout the UK, external factors have 
contributed to the decline in S4C’s weekly and 
monthly overall reach figures. These include a 
predicted 6% reduction in S4C reach as a result 
of changes made by BARB to the panel it uses 
to measure S4C’s audience. Material changes 
to S4C’s programme mix - including forced 
reductions in sports provision and a reduction 
in coverage of certain national events - have 
also had an effect. The impact which growth in 
online viewing is likely to have had on traditional 
viewing figures is not yet clear. Currently, online 
usage equates to some 2% of total tv viewing, 
though for certain high profile programmes it is 
considerably higher. 

The increase in consumption would suggest that 
the reduced range of programming provided 
may have resulted in reduced reach, but 
that those viewers that the service did reach 
consumed more content than in the previous 
year The implication is that the number of 
lighter viewers has reduced during 2013/14 but 
that the core audience has been watching more. 

Given this mixed picture, the challenge for S4C’s 
executive is to find ways to attract those light 
and occasional viewers tuning in monthly and 
annually to join those viewing every week, but 
to do so without alienating those who continue 
to be regular viewers and who demonstrate a 
high appreciation of the existing service. 


The increase in online usage is an important 
marker for the future development of S4C’s 
service and is welcomed by the Authority, as 
are the imaginative initiatives which have been 
put in place to engage online with a younger 
audience. Despite this growth, the Authority 
is confident that S4C’s television service will 
continue to be central to the delivery of its 
Welsh language content for a long time to 
come. 

Value for money 

Ensuring that S4C provides value for money 
for its audience remains a key priority for the 
Authority. The Authority aims to ensure that 
the highest possible percentage of S4C’s public 
income is spent on high quality and distinctive 
content, whilst ensuring that programmes are 
made as efficiently as possible and that the 
cost of S4C’s overheads remain low. 

The Authority has set out a number of 
indicators to illustrate the value provided 
by S4C’s service. These relate to a range of 
strategic and operational measures and also an 
assessment of the value for money provided by 
the service itself to the audience. These are set 
out below. 

During 2013/14, 79.5% of S4C’s public income 
was invested directly in original content from 
the independent production sector. 

The Authority's priority is to minimize the 
impact of the reductions in income it has 
faced on the quality and range of the service 
provided. 

Significant reductions have been achieved 
to date, including a reduction of 34% in the 
cost per hour of total transmitted hours and 
a reduction of 41% to date for the cost of 
commissioned content. S4C’s own costs are 
now at 4.4% of S4C’s total public income in 
2013/14. 

S4C has protected the percentage of S4C’s 
income that is allocated to the content budget 
and within the content budget has sought 
to prioritise investment in priority genres 
such as original drama. This prioritisation of 
certain, more expensive genres, coupled with 
an increase in the number of original hours 
commissioned across all genres (including less 
expensive genres), means that the reduction in 
the average cost per hour, appears greater than 
the overall reduction in S4C’s income. 

The cost per hour of original content remains 
very low when compared with most network 
rates. 

Within the context of S4C’s current funding 
and performance, the Authority believes that 
S4C continues to deliver a comprehensive, 
wide-ranging and high-quality television 
service in Welsh throughout the year which 
provides commendable value for money for the 
audience. 


20 


Adroddiad yr Awdurdod - 
Gwasanaeth S4C yn 2013/14 

Mae Pwyllgor Cynnwys yr Awdurdod 
yn ystyried adroddiadau ar gynnwys a 
pherfformiad y gwasanaeth rhaglenni yn 
rheolaidd, ac yn ystod 2013/14 rhoddwyd 
sylw arbennig i feysydd ffeithiol, gwleidyddol, 
dysgwyr, adloniant, ieuenctid, digwyddiadau, 
chwaraeon a rhaglenni dyddiol, yn ogystal ag 
adolygiadau o berfformiad amserlen 2013/14. 
Mae’r Pwyllgor, sy'n cyfarfod bob deufis, 
hefyd yn ystyried rhaglenni a chyfresi unigol 
sy’n ymddangos yn ystod y flwyddyn. Mae 
adroddiadau’r Pwyllgor Cynnwys yn cael eu 
hystyried ymhellach yng nghyfarfodydd misol 
yr Awdurdod. Mae’r trosolwg canlynol yn 
seiliedig ar y trafodaethau hyn. 


o ffocws ar Gymru wedi cryfhau’r amserlen yn 
sylweddol. Mae’r allbwn materion cyfoes wedi 
bod yn gryf yn olygyddol ac wedi manteisio ar 
gryfder amrywiaeth o ffynonellau. Credir fod 
angen hyd yn oed mwy o gyfleoedd ar gyfer 
trafodaeth amserol o fewn y ddarpariaeth hon. 

Mae gwasanaeth S4C yn awyddus i chwarae 
rhan bwysig yn nhaith dysgwyr y Gymraeg 
ac i’r perwyl hyn cyhoeddodd yr Awdurdod 
strategaeth newydd ar gyfer dysgwyr yn ystod 
2013. 

Mae’r rhaglenni a ddarperir i S4C gan BBC 
Cymru o dan y gofynion statudol a chytundeb y 
Bartneriaeth Strategol yn parhau i chwarae roi 
allweddol o ran cyflawni strategaeth S4C. 


defnyddio'r ddwy iaith. Fe’i dangoswyd ar BBC 
1 Cymru Wales a BBC 4 ac fe’i gwerthwyd i 
DR (Denmarc) a Netflix, ymysg eraill. Cafwyd 
ymateb hynod o gadarnhaol a defnydd llawer 
uwch nag arfer o wasanaeth Clic ar ei chyfer. 
Gwnaeth gyfraniad eithriadol i wasanaeth ac 
enw da S4C. 

Ar Wyl San Steffan darlledwyd ffilm theatrig 
Y Syrcas (Ffatiffilms). Roedd y datblygiad 
hwn yn arwydd pendant o awydd S4C i 
ail-sefydlu ei hun fel comisiynydd dramau a 
ffilmiau rhyngwladol. Denodd gynuileidfaoedd 
brwdfrydig i sinemau yng ngorllewin Cymru 
ac fe blesiodd wylwyr iau ar y teledu. Er 
hynny, roedd uchelgais y cynhyrchiad yn 
cael ei gyfyngu gan ddiffyg cyllideb i greu’r 
golygfeydd roedd y testun yn galw amdanynt. 


Roedd gwerthfawrogiad uchel i ddarpariaeth 
S4C o ddigwyddiadau cenedlaethol, yn 
enwedig i ddarllediadau o Eisteddfodau a 
Sioe Frenhinol Cymru. Roedd drama wedi 
perfformio’n gryf eto yn 2013, ac yn dilyn y 
cwtogi sylweddol yn yr arlwy yn 2012, roedd yn 
galondid gweld y strategaeth o flaenoriaethu 
gwariant ar ddrama yn cynnig darpariaeth 
ehangach yn ystod 2013/14 er gwaetha’r heriau 
ariannol a chost sylweddol drama safonol. 

Mae prif gemau rygbi a phel-droed byw 
yn elfen bwysig o’r gwasanaeth sy’n dod a 
gwylwyr newydd i S4C, er bod perfformiad 
chwaraeon yn gyffredinol wedi dirywio ychydig 
ers 2012. Mae’n debygol y bydd costau a’r 
gystadleuaeth gynyddol am hawliau chwaraeon 
yn cael effaith andwyol ar gyrhaeddiad. 

Mae rhaglenni plant ar wasanaeth Cyw 
(Boom Pictures Cymru) yn parhau i ddarparu 
gwasanaeth bywiog a chystadleuol sy’n cael ei 
werthfawrogi’n fawr, gyda’i gyfraniad allweddol 
i gaffael a datblygu sgiliau iaith Gymraeg ymysg 
yr ifanc yn cael ei gydnabod yn eang. Cefnogir 
y rhaglenni hyn yn gynyddol gan ddeunydd 
ail-sgrin. 

Mae adloniant ysgafn traddodiadol yn parhau i 
gael ei werthfawrogi, tra bod cyfresi adloniant 
newydd wedi cael llwyddiant cymysg. Mae 
datblygiadau fformatau comedi standup 
gwreiddiol a gwerthfawrogiad am gomedi 
gwreiddiol yn galonogol. 

Mae ail-lansio a symud y gwasanaeth 
Newyddion 9 (BBC Cymru) i slot naw o’r gloch 
wedi llwyddo o ran adeiladu'r gynulleidfa. 

Mae awdurdod y rhaglen, a’r pwyslais mwy 
ystyrlon i’r agenda newyddion sy’n rhoi rhagor 


Drama 

Mae drama deledu wreiddiol yn uchel iawn 
ar restr blaenoriaethau a disgwyliadau’r 
gynulleidfa am wasanaeth S4C. Maent yn 
dymuno gweld amrywiaeth o ddramau yn 
ystod y flwyddyn, gyda thriniaethau yn 
adlewyrchu pynciau modern a hanesyddol ac 
amrywiaeth o straeon sydd ar adegau yn herio 
ond hefyd - yn bwysig iawn - yn diddanu. 

Mae cryfder traddodiadol y genre hwn ar S4C 
wedi arwain at greu cronfa fawr o dalent yng 
Nghymru gan gynnwys actorion, awduron, 
cyfarwyddwyr a thechnegwyr - sydd wedi 
cyfrannu’n aruthrol yn y blynyddoedd diwethaf 
at Iwyddiant cynhyrchwyr o Gymru a BBC 
Cymru i ennill comisiynau rhwydwaith yn y 
genre. Mae’n deg dweud fod cyflwr y ddrama 
ar S4C yn fater o bwys gyda goblygiadau sy’n 
cwmpasu ac yn mynd y tu hwnt i’w gyfraniad i 
Iwyddiant gwasanaeth S4C. 

Nododd Adroddiad Blynyddol 2012 bod 
gostyngiad wedi bod yn nifer y cyfresi drama 
gwreiddiol a welwyd yn ystod y flwyddyn, 
gan briodoli hyn yn uniongyrchol i ostyngiad 
cyllid S4C a nodwyd pryder ynglyn a’r bwlch o 
chwe mis rhwng cyfresi drama gwreiddiol yn 
slot drama nos Sul. Er i Teulu (Teledu Apollo, 
rhan o Boom Pictures Cymru) a Gwaith Cartref 
(Fiction Factory) - dwy gyfres gref a gwahanol 
- ddychwelyd yn 2013, fe'u dilynwyd gan fwlch 
tebyg nes i Y Gwyll (Fiction Factory) gyrraedd 
y sgrin ym mis Tachwedd. Dyma gyfres 
dditectif a anelodd at y safonau cynhyrchu 
rhyngwladol uchaf ac a Iwyddodd yn rhyfeddol, 
gyda chyfarwyddo a gwaith camera cwbl 
arbennig a pherfformiadau cofiadwy gan gast 
cryf. Datblygwyd y gyfres fel cydgynhyrchiad 
gyda phartneriaid niferus, fe’i recordiwyd mewn 
dwy fersiwn, Cymraeg a Saesneg, oedd hefyd 
yn caniatau ail-olygu i greu fersiwn oedd yn 


'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////; 

RalTo+ 



Mae cost cyfartalog yr awr allbwn drama a 
gomisiynwyd gan S4C wedi gostwng o £207,174 
yn 2009 i £146,147 yn 2013/14. Mae hwn yn 
ostyngiad sylweddol ac o ystyried pwysigrwydd 
drama wreiddiol, mae’r Awdurdod yn awyddus i 
sicrhau nad yw’r gostyngiad hwn yn cael effaith 
gweladwy ar ansawdd allbwn drama S4C. 

Mae’r elfen o bryder am y bwlch mewn drama 
yng nghorff y flwyddyn yn parhau, ond mae 
llwyddiant Y Gwyll yn profi bod modd i ddrama 
o Gymru gystadlu o ran safon ac apel i’r 
gynulleidfa ary llwyfan cartref a rhyngwladol. 

Mae Pobol y Cwm (BBC Cymru) yn parhau i fod 
yn un o gonglfeini amserlen S4C yn ystod yr 
wythnos, gyda rhaglenni unigol yn ymddangos 
yn gyson ar frig neu’n agos at frig y rhestr 
gwylio wythnosol. Mae cyrhaeddiad penodau’r 
wythnos wedi dirywio ychydig flwyddyn 
ar flwyddyn, a gwylio’r omnibws ar ddydd 
Sul wedi gostwng yn sylweddol, gan leihau 
cyrhaeddiad y gyfres yn gyffredinol. Mae'n 
bosibl hefyd bod cynnydd o ran gwylio arlein 
yn gyfrifol am elfen o ddirywiad yr omnibws. 

Yn ystod y flwyddyn lansiodd BBC Cymru ac 
S4C bartneriaeth a gyflwynodd nifer o we- 
benodau o dan y teitl PYC a oedd wedi deillio 
o gyfres Pobol y Cwm. Roedd y gwe-benodau 
hyn yn gyfle i’r gyfres ddatblygu straeon 
newydd, gan roi mwy o sylw i gymeriadau iau, 
a cheisio apelio at gynulleidfa newydd. Roedd 
PYC yn arbrawf gwerthfawr a ddenodd dros 
9,000 o sesiynau gwylio. Mae wedi agor y drws 
i bosibiliadau digidol eraill yn y dyfodol ac yn 
enghraifft bellach o’r cydweithio creadigol sy’n 
parhau i ddatblygu rhwng S4C a BBC Cymru. 

Roedd Rownd a Rownd (Rondo), yr ail opera 
sebon hefyd yn rhan bwysig o amserlen oriau 
brig S4C, gyda’r gyfres wedi symud i slot yn 
yr oriau brig ac wedi ehangu ei hapel gyda 
chynulleidfa newydd yn ogystal a sicrhau 
teyrngarwch ei chynulleidfa graidd. Mae 
gwerthfawrogiad y gyfres yn gyson uchel, ac 
mae ymhlith y rhaglenni mwyaf poblogaidd ar 
wasanaeth Clic. 

Roedd yr Awdurdod yn falch o weld 
partneriaeth newydd gyda Theatr Genedlaethol 
Cymru yn dwyn ffrwyth, gyda dwy ddrama 
sengl a nodedig, Y Bont (Green Bay) a Tir (Joio 
Cyf), yn adeiladu ar brosiectau perfformiad 
cyhoeddus arloesol. Themau emosiynol o fewn 
y gymuned Gymraeg oedd i’r ddwy ddrama - y 
frwydr hanesyddol i sicrhau statws cyfreithiol 
cyfartal i’r iaith Gymraeg, a dyfodol y fferm 
deuluol draddodiadol. Derbyniodd Tir ymateb 
cadarnhaol oddi wrth y gynulleidfa, tra roedd 
y dasg o gyfleu arddull a llwyfaniad Y Bont ar 
deledu yn un anodd a’r ymateb, o’r herwydd, 
yn fwy cymysg. 

Darlledwyd nifer o ddramau sengl yn ystod y 
flwyddyn, gan roi cyfle i awduron gyflwyno 


The Authority’s Report — 

S4C’s service in 2013/14 

S4C’s Content Committee regularly considers 
reports on the content and performance of 
the programme service, and during 2013/14 
particular attention was paid to the factual, 
political, learners, entertainment, youth, events, 
sport and daily programmes genres as well 
as reviews of the performance of the 2013/14 
schedule. The Committee, which meets every 
two months, also considers programmes 
and individual series that appear during the 
year. The Content Committee’s reports are 
further considered in the Authority’s monthly 
meetings. The following overview is based on 
these discussions. 


S4C maintained its reputation as the home for 
national events, with a high appreciation for its 
coverage of Eisteddfodau and the Royal Welsh 
Show in particular. Drama performed strongly 
again in 2013, and following the substantial 
reduction in drama made in 2012, it was 
encouraging to see the strategy of prioritising 
spending on drama enabling an enhanced 
provision during 2013/14, despite the financial 
challenges and the substantial cost of high- 
quality drama. 

Live, top level rugby and football matches 
are an important component of the service, 
bringing new viewers to S4C, although the 
performance of sport in general has declined 
somewhat since 2012. Continually increasing 
competition for and cost of broadcast rights, 
however, is likely to have a detrimental effect 
on reach. 

Children’s programmes on Cyw (Boom 
Pictures Cymru) continue to deliver a vibrant, 
competitive and highly appreciated service 
which is widely recognised as making a key 
contribution to acquisition and development 
of Welsh language skills at a young age. These 
programmes are increasingly well supported by 
second screen material. 

Traditional light entertainment continues to be 
appreciated, while newer entertainment brands 
have had mixed success. The development 
of new stand-up comedy formats and the 
increased appreciation of original comedy are 
encouraging. 

The relaunch and shift of the news service, 
Newyddion 9 (BBC Cymru) to the nine o’clock 
slot has succeeded in building the audience. 

Its greater authority, and more considered 
news agenda, with a greater focus on Wales, 
has strengthened the schedule considerably. 
Current affairs output has been editorially 
strong, and has drawn strength from a variety 
of sources. We believe there should be even 
more opportunities for timely debate and 
discussion within this provision. 

The S4C service as a whole aspires to play an 
important role in the journey of those learning 
Welsh and with this in mind, the Authority 
published its new strategy for learners during 
2013. 

The programming provided to S4C by BBC 
Cymru under the statutory requirements and 
the Strategic Partnership Agreement continues 
to play a key role in delivering S4C’s strategy. 

Drama 

Original television drama is very high on the 
audience’s list of priorities with regard to its 
expectations of the S4C service. It wishes to 
see a range of dramas during the year, with 
treatments reflecting modern and historical 


subjects and a variety of storylines that at times 
challenge but also - importantly - entertain. 

The traditional strength of this genre on S4C 
has resulted in the creation of a large pool of 
Welsh talent - actors, writers, directors and 
technicians - which has contributed enormously 
to the success in recent years of Welsh-based 
producers and BBC Cymru in winning UK 
network commissions in this genre. The state 
of S4C drama is a matter of importance with 
implications which both encompass and go 
beyond its contribution to the success of the 
S4C service. 

The 2012 Annual Report noted a reduction in 
the number of original drama series shown 
during the year, and attributed this directly to 
the reduction in S4C’s funding. It noted concern 
regarding the gap of six months between 
original drama series in the Sunday night 
drama slot. Although the beginning of this 
year provided two strong and very different 
returning series - Teulu (Teledu Apollo, part 
of Boom Pictures Cymru) and Gwaith Cartref 
(Fiction Factory)- they were followed by a 
similar hiatus until Y Gwyll/Hinterland (Fiction 
Factory) reached the screen in November. 

Here we had a detective series which aimed at 
the highest international standards and which 
achieved striking success, with exceptional 
direction and camera work and memorable 
performances by a strong cast. The series was 
developed as a co-production with a number 
of partners and was recorded in two language 
versions, Welsh and English, which also allowed 
re-editing to create a bilingual version. It was 
shown also on BBC 1 Wales and BBC 4 and 
sold to DR (Denmark) and Netflix, amongst 
others. The response was enormously positive, 
with a much higher than usual use of Clic for 
catch-up viewing. The series has made an 
exceptional contribution to S4C’s service and to 
its reputation. 

The theatric film Y Syrcas (Ffatiffilms) was 
broadcast on Boxing Day. This development 
was a clear sign of S4C’s wish to re-establish 
itself as a commissioner of international drama 
and films. It attracted an enthusiastic audience 
to cinemas in West Wales and pleased many 
younger television viewers. Nevertheless, the 
production’s ambition was constrained by a 
lack of budget to create the scenic impact 
called for by the subject matter. 

The average cost per hour of commissioned 
drama output has been reduced from £207,174 
in 2009 to £146,147 in 2013/14. This is a 
significant reduction and given the importance 
placed upon original drama the Authority is 


keen to ensure that this reduction does not 
impact visibly upon the quality of S4C’s drama 
output. The element of concern regarding the 
gap in drama provision during the course of 
the year remains, but the success of Y Gwyll 
/ Hinterland proves it is possible for drama 
from Wales to compete in terms of quality and 
audience appeal both at home and abroad. 

Pobol y Cwm (BBC Cymru) continues to be one 
of the cornerstones of S4C's weekday schedule, 
with individual episodes consistently appearing 
at or near the top of weekly viewing lists. The 
reach of its weekday episodes has declined 
somewhat year-on-year and viewing of the 
Sunday omnibus has declined substantially, 
decreasing the series’ overall reach. It is also 
possible that the increase in online viewing 
accounts for some of the omnibus’s decline. 

During the year, BBC Cymru and S4C in 
partnership launched a number of Pobol y 
Cwm webisodes under the title PYC. These 
webisodes enabled the series to develop new 
stories, giving greater attention to younger 
characters, and aiming to reach out to a new 
audience. This was a valuable experiment, 
which attracted over 9,000 viewing sessions. It 
has opened the door to possible future digital 
developments and is a further example of 
the creative co-operation which continues to 
develop between S4C and BBC Cymru Wales. 

Rownd a Rownd (Rondo), the second soap 
opera, also played an important part in S4C’s 
peak-time schedule. The series has been 
moved to a peak time slot and has relished the 
challenge of broadening its appeal with a new 
audience as well as retaining the loyalty of its 
core audience. Appreciation is consistently high 
and it is regularly amongst the most viewed 
programmes on the Clic catch up service. 

The Authority was pleased to see a new 
partnership with Theatr Genedlaethol Cymru 
(the Welsh-language National Theatre) bearing 
fruit in the form of two quite distinctive 
single dramas, Y Bont (Green Bay) and Tir 
(Joio Cyf), both building on innovative public 
performance projects involving emotive 
themes in the Welsh-speaking community - the 
historic struggle to achieve equal legal status 
for the Welsh language, and the future of the 
traditional family farm. Tir received positive 
audience reaction, while the task of presenting 
the style and presentation of Y Bont was a 
difficult one, and the response, as a result, was 
more mixed. 

A number of single dramas were broadcast 
during the year, giving writers the chance 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



Cynnwys ychwanegol ar gael gyda’r ddelwedd hon 

Additional content available with this image 








22 


straeon unigol ac amrywiol, megis stori 
ddirdynnol a phersonol yn dilyn gwr a gwraig 
yn dygymod a chanser gan Meic Povey yn Reit 
Tu 01 i Ti (Tarian). 

Digwyddiadau 

Mae gan S4C draddodiad hir o ddarparu 
darllediadau cynhwysfawr o brif ddigwyddiadau 
diwylliannol Cymru, sy’n cael eu cyfleu gan 
ei phartneriaid cynhyrchu - BBC Cymru a 
chwmn'iau cynhyrchu annibynnol. Denodd 
ddarllediadau S4C o ddigwyddiadau yn 
ystod 2013/14, gan gynnwys Eisteddfodau 
cenedlaethol a rhyngwladol a Sioe Frenhinol 
Cymru (Boom Pictures Cymru), gyrhaeddiad 
o 1.2m ar draws y D6, a 134,000 o sesiynau 
gwylio arlein, gyda gwerthfawrogiad uchel i’r 
ddarpariaeth. Ymestynnwyd y ddarpariaeth 
o’r gwyliau amaethyddol yn ystod 2013 gyda 
darpariaeth gynhwysfawr ar y teledu ac ar y 
we (yn fyd eang) o’r Ffair Aeaf (Boom Pictures 
Cymru) yn Llanelwedd. 

Mae’r Awdurdod o’r farn bod strategaeth 
S4C o flaenoriaethu gwariant rhaglenni yn 
ystod misoedd yr haf ar y ddarpariaeth o’r 
digwyddiadau yn parhau i fod yn briodol a 
llwyddiannus. 

Mae’r gynulleidfa yn parhau i gredu bod S4C 
yn gwneud cyfraniad pwysig yn ei darllediadau 
o ddigwyddiadau yng Nghymru, gyda 92% o’r 
rhai a ymatebodd i arolwg Tracio SPA yn credu 
mai S4C yw’r sianel orau ar gyfer darlledu ac 
adlewyrchu digwyddiadau yng Nghymru a 94% 
yn nodi bod S4C yn cyfrannu at ddiwylliant 
Cymru. 

Er bod y ddarpariaeth ar y cyfan yn 
gynhwysfawr ac o ansawdd uchel, mae'r 
Awdurdod yn falch fod trafodaethau ar y 
gweill gyda’r cynhyrchwyr o ran y cydbwysedd 
priodol rhwng y digwyddiadau eu hunain 
a chyfweliadau stiwdio, yn enwedig o ran y 
ddarpariaeth o Eisteddfod yr Urdd (Avanti) a 
Llangollen (Rondo). Mae rhai gwylwyr hefyd 
wedi cwestiynu a yw pwrpas y ddarpariaeth 
o Langollen bellach yn glir. Mae’r Awdurdod 
hefyd yn awyddus i ystyried natur a phwrpas 
y ddarpariaeth o’r Wyl Gerdd Dant (Rondo/ 
Telesgop) er mwyn sicrhau fod y ddarpariaeth 
yn diwallu angen o fewn y gynulleidfa mewn 
modd sy’n hygyrch ac felly yn hyrwyddo elfen 
bwysig o ddiwylliant Cymru. 

Mae’r Awdurdod wedi cwestiynu a yw 
darpariaeth o nifer o wyliau cerddorol 
a digwyddiadau amaethyddol llai mor 
llwyddiannus a darllediadau o’r prif 
ddigwyddiadau. Hwyrach y gallai fod yn briodol 


i ystyried dulliau eraill o gyflwyno darpariaeth 
o ddigwyddiadau o’r fath o fewn allbwn y 
rhaglenni cylchgrawn dyddiol. 

Mae buddsoddiad gan Gronfa Ddigidol S4C 
mewn nifer o apps, mewn partneriaeth gyda 
threfnwyr nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys 
Eisteddfod yr Urdd a'r Sioe Frenhinol, wedi 
galluogi’r gwyliau i ddarparu eu cynnwys drwy 
apps pwrpasol ar ddyfeisiau iOS ac Android. Y 
bwriad yw ymelwa ar yr isadeiledd technegol 
hyn a’i werthu i wyliau a sefydliadau eraill - 
enghraifft effeithiol o ddibenion y gwasanaeth 
cyhoeddus a masnachol yn gweithio er budd 
ei gilydd. 

Cerddoriaeth a’r Celfyddydau 

Roedd rhaglenni cerddoriaeth yn rhan amlwg 
a rheolaidd yn amserlen y gwasanaeth 
unwaith eto. Gwelwyd Cor Cymru (Rondo), 
cystadleuaeth sy’n cael ei chynnal bob dwy 
flynedd, yn cyrraedd uchelfannau newydd o 
ran safon a gwreiddioldeb y perfformiadau, 
gyda’r gystadleuaeth yn parhau i gael effaith 
sylweddol ar arloesedd canu corawl yng 
Nghymru. Daeth y corau a gyrhaeddodd y 
rownd derfynol o bron bob rhan o’r wlad, ac o 
bob oedran. 

Mae recordio a darlledu yn ddiweddarach 
yn y flwyddyn Gyngherddau clasurol a 
phoblogaidd o’r Eisteddfodau Cenedlaethol a 
Rhyngwladol wedi cynnig defnydd effeithiol 
o adnoddau, gan adeiladu ar y partneriaethau 
rhwng darlledwyr a threfnwyr y digwyddiadau. 
Profodd cyngherddau o’r fath eto i fod a 
chyfnod defnydd estynedig, trwy gael eu 
hailddarlledu yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 

Roedd yr Awdurdod yn falch o weld elfennau 
o gystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd y BBC 
(BBC Cymru) yn cael sylw ar S4C am y tro 
cyntaf. 

Rhoddwyd sylw i’r sin gerddoriaeth gyfoes 
Gymraeg eleni yn Y Stiwdio Gefn (Tinopolis) 
ac Y Lie: Ochr 1 (Antena) a ddenodd ymateb 
gadarnhaol gan eu cynulleidfa darged. 
Cyflwynwyd nifer o newidiadau i Can i Gymru 
(Avanti) - cystadleuaeth sydd bellach dros 
40 mlwydd oed, er mwyn symud y rhaglen 
yn nes at ei gwreiddiau ac at fwrlwm y 
sin gerddoriaeth Gymraeg cyfoes. Cafwyd 
cydweithio agos gyda BBC Radio Cymru er 
mwyn rhoi sylw i’r chwe band a’u caneuon cyn 
y darllediad teledu. 

Daeth gwyl gerddoriaeth y Byd, Womex, i 
Gaerdydd ym mis Hydref a chafwyd nifer 
o raglenni arbennig o’r wyl, gan gynnwys y 
Cyngerdd Agoriadol, Gwlad Y Gan (Rondo). 


Cymysg oedd yr ymateb i’r ddarpariaeth, a 
hwyrach na Iwyddwyd i gyfleu natur a holl 
fwrlwm yr wyl yn y ddarpariaeth ar deledu. 

Mae’r gynulleidfa’n canmol yn rheolaidd 
driniaeth S4C o’r celfyddydau yng Nghymru. 
Mae rhaglenni cerddoriaeth, digwyddiadau a 
rhaglenni ffeithiol yn cyfrannu at ymdriniaeth 
a dehongliad S4C o'r celfyddydau. Mae 
rhaglenni unigol gwreiddiol a dychmygus 
gyda pherfformwyr rhyngwladol blaenllaw 
megis Rhys Ifans, Cerys Matthews a Gruff 
Rhys yn cyfleu’r berthynas fywiog rhwng 
gweithgarwch artistig yn y Gymraeg a’r hyn 
sy’n digwydd ar Iwyfan byd eang, tra roedd 
cyfres Pethe (Cwmni Da) yn rhoi llwyfan 
wythnosol yn ystod y rhan fwyaf o’r flwyddyn 
i ystod eang o bynciau a digwyddiadau 
celfyddydol. Mae’r Awdurdod yn awyddus i 
weld darpariaeth gelfyddydol S4C yn ennyn 
rhagor o gydnabyddiaeth o fewn cymunedau 
diwylliannol ledled Cymru fel elfen gynhaliol 
bwysig yn ecoleg y celfyddydau yng Nghymru. 

Crefydd 

Mae’r Awdurdod yn nodi'r nifer cymharol fach 
o raglenni crefyddol a ddarperir gan S4C. Mae 
Dechrau Canu, Dechrau Canmol (Avanti) yn 
parhau i fod yn greiddiol i ddarpariaeth S4C, 
gyda digwyddiadau eraill megis y Gymanfa 
Ganu (Eisteddfod Genedlaethol) ac Oedfa’r 
Eisteddfod Genedlaethol (Eisteddfod 
Genedlaethol) yn darparu elfennau ychwanegol 
bob blwyddyn. Mae’r Awdurdod fodd bynnag 
yn nodi rhywfaint o bryder nad yw’r allbwn 
crefyddol yn adlewyrchu ystod eang o 
grefyddau a safbwyntiau. 

Chwaraeon 

Mae darpariaeth chwaraeon lefel uchel wedi 
cael lie amlwg yn yr allbwn rhaglenni unwaith 
eto. Mae chwaraeon yn galluogi S4C i gyrraedd 
nifer sylweddol o wylwyr a fyddai fel arall ond 
yn gwylio’n achlysurol, os o gwbl. Mae’r rhain 
yn cynnwys defnyddwyr trwm o chwaraeon lie 
bynnag y maent ar gael, yn ogystal a grwpiau 
targed penodol, fel dynion ifanc, y byddai S4C 
fel arall yn ei chael yn anodd i’w cyrraedd. 
Chwaraeon yw un o’r prif ddulliau sy’n galluogi 
S4C i gyrraedd nifer o siaradwyr Cymraeg 
llai rhugl a’r di-Gymraeg. Mae’r sylwebaeth 
sylfaenol a thrafodaeth stiwdio, ynghyd a 
chymaint o gyfweliadau ag y bo modd, yn 
y Gymraeg, gan gyflwyno’r iaith i gartrefi (a 
chlybiau a thafarndai) lie na fyddai’n cael ei 
chlywed fel arall. Ar gyfer nifer o gemau, cynigir 
sylwebaeth Saesneg yn ogystal trwy gyfrwng y 
botwm coch. 

Bu gostyngiad o dros 65 awr yn y ddarpariaeth 
chwaraeon yn ystod y flwyddyn. Achoswyd 
hyn yn bennaf gan gynnydd ym mhris hawliau, 
ac o ganlyniad prinder yn yr hawliau sydd ar 
gael am bris fforddiadwy. Mae hyn yn sicr o 
barhau ac yn wir i ddod yn fwy perthnasol gyda 
dyfodiad cystadleuwyr newydd. Eisoes mae’r 
hawliau cynradd ar gyfer y Bencampwriaeth 
Rygbi Celtaidd o 2014 wedi eu hennill gan 
Sky, sy’n golygu y bydd y gemau fydd ar gael 
i S4C yn debygol o fod yn llai deniadol ac ar 
amserau llai atyniadol o ran eu darlledu. Am y 
rhesymau hyn, mae'r Awdurdod yn croesawu 
ac wedi cymeradwyo adolygiad cynhwysfawr 
swyddogion S4C yn ystod 2013/14 o 
ddarpariaeth chwaraeon S4C a’i rol o fewn yr 
amserlen. 

Denodd berfformiad Clwb Peldroed Wrecsam 
a Chasnewydd yn Nhlws yr FA a gem ail-gyfle 
rownd gynderfynol y Conference gyrhaeddiad 
sylweddol i wasanaeth S4C. Creodd llwyddiant 
trawiadol prif glybiau pel-droed Cymru ar 
y cae yn 2012, yn yr Uwch Gynghrair a'r 
Bencampwriaeth sefyllfa baradocsaidd ac 
anffodus, gan fod hawliau i gemau Cwpan yr 
FA a Chwpan Carling pryd y mae Caerdydd 
ac Abertawe yn chwarae, sydd ar adegau yn y 



23 


to present individual and varied stories, in 
particular the tragic personal story told by Meic 
Povey in Reit Tu 61 i Ti (Tarian) of a husband 
and wife coping with cancer. 

Events 

S4C has a long-standing tradition of providing 
comprehensive coverage of Wales’s major 
cultural events, delivered by its production 
partners at BBC Cymru and independent 
production companies. During 2013/14, 
coverage from events, including national and 
international Eisteddfodau and the Royal Welsh 
Show (Boom Pictures Cymru), attracted a 
UK reach of 1.2m, and 134,000 online viewing 
sessions and was highly appreciated. Coverage 
from agricultural shows was extended during 
2013, with comprehensive coverage of the 
Llanelwedd Winter Fair (Boom Pictures Cymru) 
on television and online. 

The Authority believes that S4C’s strategy of 
heavily prioritising programme spending during 
the summer months on coverage of events 
continues to be appropriate and successful. 

The audience continues to believe that S4C 
makes an important contribution in its coverage 
of events in Wales, with 92% of Welsh-speaking 
respondents to SPA’s Tracker survey believing 
that S4C is the best channel for broadcasting 
and reflecting events in Wales and 94% stating 
that S4C contributes to the culture of Wales. 

While programming is generally comprehensive 
and of high quality, the Authority is pleased 
that discussions have been held with producers 
regarding the appropriate balance to be 
struck between the events themselves and 
studio-based interviews, particularly with 
regard to the Urdd (Avanti) and Llangollen 
(Rondo) Eisteddfodau. Some viewers have 
also questioned whether the purpose of the 
coverage of Llangollen remains clear. The 
Authority is also keen to consider the nature 
and purpose of broadcasts from the Cerdd 
Dant Festival (Rondo/Telesgop) in order to 
ensure that the provision meets audience needs 
in a way which is accessible and thus promotes 
this important aspect of Welsh culture. 

The Authority has questioned whether 
coverage of a number of smaller music and 
agricultural events is as successful as coverage 
from the major events. It may be appropriate 
to look at other ways of providing coverage 
of such events within the daily magazine 
programme output. 

Investment from S4C’s Digital Fund has, in 
partnership with a number of events organisers, 
including the Urdd Eisteddfod and the Royal 
Welsh Show, enabled delivery of their content 
via bespoke apps on iOS and Android devices. 
The intention is for their architecture to be 
sold commercially to other festivals and 
organisations - an effective example of jointly 
harnessing commercial and public service 
purposes. 

Music and the Arts 

Music programmes have again featured 
prominently and regularly in the service 
schedule. The biennial Cor Cymru (Rondo) 
reached new heights in terms of quality and 
originality of performance and the competition 
continues to have a substantial innovating 
impact on choral singing in Wales. Choirs 
featuring in the final round this year came from 
nearly every part of the country and included 
all ages. 

The recording and later transmission of 
Cyngherddau (Concerts), both classical and 
popular, from the National and International 
Eisteddfodau has provided effective use of 
resources, building on partnerships between 


broadcasters and event organisers. Such 
concerts have again proved to have a usefully 
extended life through repeat transmissions later 
in the year. 

The Authority welcomed elements of the 
Canwr y Byd (BBC Cardiff Singer of the World) 
(BBC Cymru) competition being given an outlet 
on S4C for the first time. 

The contemporary Welsh music scene was 
given an additional platform this year in Y 
Stiwdio Gefn (Tinopolis) and Y Lie: Ochr 1 
(Antena), which were well received by their 
target audiences. Can i Gymru (Avanti), the 
song competition which has been running 
now for more than 40 years, introduced a 
number of changes to bring the programme 
closer to its roots and to the excitement of 
the contemporary Welsh music scene. Close 
cooperation with BBC Radio Cymru ensured 
widespread coverage of the six bands and 
songs in advance of the television broadcast. 

The World Music Festival, Womex, came to 
Cardiff in October and a number of special 
programmes were broadcast, including the 
Opening Concert, Gwlad y Gan / Land of Song 
(Rondo). The response was mixed and perhaps 
the genuine excitement of the event failed to 
transfer to television. 

The audience regularly ranks S4C highly for its 
coverage of the arts in Wales. Events, Music 
and Factual Programmes all contribute to 
S4C’s coverage and interpretation of the arts. 
Original and imaginative one-off specials with 
prominent international performers such as 
Rhys Ifans, Cerys Matthews and Gruff Rhys 
demonstrated the vibrant relationship between 
artistic activity in Welsh and that which takes 
place on a world stage, while the Pethe (Cwmni 
Da) series provided a weekly platform during 
most of the year for a broad range of arts 
subjects and events. The Authority would like 
to see S4C’s arts output achieving even greater 
recognition within cultural communities across 
Wales as an important nurturing strand in the 
ecology of the arts in Wales. 

Religion 

The Authority notes the relatively small amount 
of religious programming provided by S4C. 
Dechrau Canu, Dechrau Canmol (Avanti) 
continues to be S4C’s core religious provision, 
with other events such as the Gymanfa Ganu 
(Eisteddfod Genedlaethol) and the Oedfa 
(Eisteddfod Genedlaethol) at the National 
Eisteddfod providing further coverage every 
year. However, the Authority has a degree of 


concern that religious output may not reflect a 
broad range of religions and beliefs. 

Sport 

Coverage of high-level sport has again had a 
prominent place in programme output. It is 
clear that sport allows S4C to reach substantial 
numbers of viewers who might otherwise 
tune in only rarely, if at all. These include, of 
course, heavy consumers of sport wherever it 
is to be found as well as specific target groups, 
such as young men, that S4C otherwise can 
have difficulty in reaching. Sport is one of the 
primary means by which S4C reaches many 
less fluent Welsh-speakers and also non-Welsh 
speakers. The language strategy employed 
is that the primary commentary and studio 
discussion, together with as many interviews 
as possible, are in Welsh, thus bringing the 
language into homes (and also clubs and pubs) 
where it would not otherwise be heard. In 
addition, most live matches offer an alternative 
English-language commentary via the red 
button. 

Overall, there has been a reduction of over 65 
hours in the amount of total sports coverage 
broadcast during the year, caused primarily 
by price escalation and, consequently, more 
limited availability of rights at affordable 
prices. These factors seem certain to continue 
and indeed to become more critical with the 
arrival of new providers. It is already known 
that primary rights to the Celtic Rugby 
Championship for 2014 onwards have been 
acquired by Sky, meaning that those matches 
available to S4C are likely to be less attractive 
and to be available at less popular times. For all 
these reasons, the Authority has welcomed and 
approved the executive’s comprehensive review 
during 2013/14 of S4C’s sports coverage and its 
role in the overall programme schedule. 

Wrexham F.C. and Newport County’s 
performances in the F.A Trophy and semi¬ 
final Conference playoff delivered significant 
reach to S4C’s service. The striking success 
of Wales’s principal football clubs on the field 
in 2012, in both the Premier League and the 
Championship, has had a paradoxical downside 
for S4C in that rights to FA Cup and Carling 
Cup matches involving Cardiff and Swansea, 
which have in the past occasionally been 
secured, are now of increased value to primary 
rights holders, and consequently beyond S4C’s 
financial reach during 2013/14. 






24 


gorffennol wedi bod ar gael i S4C, bellach yn 
fwy gwerthfawr i ddeiliaid yr hawliau cynradd, 
ac o ganlyniad, y tu hwnt i gyrraedd ariannol 
S4C yn ystod 2013/14. 

Roedd darpariaeth S4C o Gynghrair Pel- 
Droed Cymru yn cynnwys darllediadau byw 
ar brynhawn Sadwrn ac uchafbwyntiau ar nos 
Lun yn Sgorio (Rondo), sy’n parhau hefyd 
i ddangos elfen o bel-droed Ewropeaidd. 

Mae’r ddarpariaeth yn cael ei gwerthfawrogi’n 
fawr gan ddilynwyr y gem yng Nghymru, er 
bod ffigurau gwylio yn gymharol isel. Mae’r 
cwestiwn a yw darpariaeth ar brynhawn 
Sadwrn yn rhoi’r gwasanaeth gorau i’r 
gynulleidfa darged yn parhau. 

Rhennir hawliau gemau byw Pencampwriaeth 
Rygbi’r Rabo12 rhwng S4C a BBC Cymru. Mae 
gemau sy’n cynnwys rhanbarthau o Gymru 
yn gyson yn denu cynulleidfaoedd sylweddol, 
ac wedi bod yn elfen greiddiol o amserlenni’r 
hydref, y gaeaf a’r gwanwyn. Mae perfformiad 
siomedig rhanbarthau Cymru yng Nghwpan 
Heineken a Chwpan Amlin eleni wedi ei 
adlewyrchu yn y ffigurau gwylio ar gyfer 
rhaglenni uchafbwyntiau S4C. 


hefyd y bydd gofyn asesu’n rheolaidd yn 
y dyfodol pa mor fforddiadwy yw’r arlwy 
chwaraeon cynhwysfawr. 

Comedi ac Adloniant 

Mae galw’r gynulleidfa am gomedi ac adloniant 
safonol yn parhau i fod yn gyson uchel, gyda 
chyfeiriadau cyson mewn nosweithiau gwylwyr 
at glasuron y gorffennol ac awydd i weld cyfresi 
a thalent newydd yn efelychu llwyddiannau’r 
gorffennol. Mae yna alw am wreiddioldeb, sydd 
wedi ei seilio mewn diwylliant sy’n gyfarwydd, 
a’i gyflwyno mewn iaith sy’n hawdd i’w ddeall. 
Mae canfyddiadau tra-gwahanol hefyd yn 
bodoli, sy’n ami yn ddibynnol ar oedran, 
am yr hyn sy’n ddoniol a/neu’n ddifyr. Mae 
darpariaeth gynyddol fawreddog adloniant nos 
Sadwrn ar sianelau eraill hefyd yn codi’r bar 
o ran yr hyn sy’n cael ei ystyried fel y norm o 
fewn y genre. 

Roedd yn dda gweld fformat llwyddiannus 
a slicrwydd cynhyrchu Jonathan (Avanti) a 
ffraethineb Tudur Owen (Cwmni Da) yn dal 
i daro deuddeg. Dyma ddwy elfen bwysig 
o’r arlwy adloniant sydd wedi adeiladu ar eu 
llwyddiannau. 


hanner awr a ddarlledwyd cyn Pobol y Cwm. 
Mae hygrededd yr heriau sy’n cael eu rhoi i’r 
ffermwyr yn cael ei werthfawrogi, a statws y 
gystadleuaeth o fewn y gymuned amaethyddol 
yn tyfu. Diddorol nodi i fformat y gyfres bellach 
gael ei gwerthu i Tseina, lie bydd 300 miliwn 
o ffermwyr yn cael y cyfle i’w fwynhau. Braf 
hefyd yw nodi bod nifer o gystadleuwyr y 
gorffennol wedi datblygu i fod yn gyfranwyr ar 
raglenni megis y Sioe Fawr a’r Ffair Aeaf. 

Ffeithiol - gan gynnwys rhaglenni dyddiol a 
rhaglenni nodwedd 

Darparwyd ystod eang o bynciau ffeithiol a 
chafwyd arlwy gyfoethog ac amrywiol. Mae 
cyfoeth yr arlwy wedi cyfrannu’n sylweddol 
at ganfyddiad eang bod ansawdd rhaglenni 
S4C wedi parhau i wella yn ystod 2013/14, yn 
enwedig ym marn siaradwyr Cymraeg rhugl 
sy’n cael eu hystyried yn draddodiadol fel 
'gwylwyr craidd’. Maent hefyd yn rhaglenni 
all gael ac sy’n cael eu gwerthfawrogi gan 
wylwyr llai rhugl, gyda chymorth is-deitlau, ond 
sy’n gosod mwy o her i S4C o ran marchnata 
llwyddiannus ac amserol. Ar gyfer y gwylwyr 
hynny gall wasanaeth ar-alw Clic fod yn 
hanfodol. 


Roedd llwyddiant tim rygbi Cymru ym 
mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn 2013 
yn uchafbwynt cenedlaethol ond gwelwyd 
gostyngiad mewn cyrhaeddiad ar draws y 
gyfres o gemau rhyngwladol ar S4C, sy’n 
cael eu darlledu yn y Gymraeg yn unig (gyda 
darllediadau yn Saesneg ar yr un pryd ar BBC1). 
Un rheswm am hyn, mae’n ymddangos, yw bod 
diffyg darpariaeth Manylder Uwch gan S4C yn 
ffactor sy’n dylanwadu’n gynyddol ar ddewis 
gwylwyr mewn sefyllfa o’r fath. Yn gyferbyniad 
i hyn, gwelwyd cynnydd ym mherfformiad 
gemau rygbi rhyngwladol fis Tachwedd yng 
Nghymru. Gwelwyd cynnydd hefyd yn y 
ffigurau gwylio i gemau’r tim cenedlaethol dan 
20 oed, sy’n rhan o'r cytundeb sy’n ymwneud 
a rygbi domestig ac sy'n cael eu darlledu’n fyw 
ac yn ecsgliwsif ar S4C. 

Rhoddwyd sylw cynhwysfawr i Rali Cymru GB 
yn Ralio+ (Tinopolis), wrth i'r ras ymsefydlu 
yn ei chartref newydd yng Ngogledd Cymru. 
Mae Ralio+ yn uchel ei barch ymysg cynulleidfa 
iau mewn ardaloedd gwledig gan ei fod yn 
cynnig darpariaeth unigryw o ansawdd uchel 
ar gyfer rasio modur amgenach na Formula 
1. Yn Rasus (Slam) a Ras yr Wyddfa (Cwmni 
Da) roedd cyfle i roi sylw i ragor o gampau 
llai a gwerthfawrogiad uchel gan ddilynwyr y 
campau yng Nghymru. Mae’r Awdurdod yn 
falch o weld ymdrechion S4C i roi sylw i ystod 
eang o gampau o Gymru, ond yn cydnabod 


Mae’r Awdurdod yn falch hefyd bod y 
flaenoriaeth ddiweddar sydd wedi ei rhoi i 
ddatblygu adloniant newydd a thalent comedi 
o flaen a thu 61 i’r camera yn dechrau dwyn 
ffrwyth. Gwelir tystiolaeth o ystod o gynnwys 
newydd sy’n datblygu a gwerthfawrogiad 
y gynulleidfa i’r datblygiadau hyn hefyd yn 
cynyddu yn gyffredinol. Mae’n ymddangos fod 
dwy gyfres yn benodol - Gwlad yr Astra Gwyn 
(Rondo) a Dim Byd (Cwmni Da) - a oedd wedi 
cael derbyniad calonogol gan gynulleidfaoedd 
penodol, bellach wedi sicrhau cydnabyddiaeth 
ehangach i’w cryfderau. 

Mae’n braf nodi bod comedi standup Cymraeg 
hefyd wedi dychwelyd i S4C gyda Gigl (Little 
Lamb) a Gwerthu Allan (Damage) - dwy gyfres 
newydd yn cyflwyno talent standup newydd 
ac enwau adnabyddus yn ogystal. Mae gwaith 
pellach i’w wneud i ddatblygu syniadau newydd 
ac i sicrhau cysondeb o ran ansawdd cynnyrch 
y genre. Ar ba sianel arall y byddai'n bosib 
gweld Low Box (Wes Glei Cyf), cyfres a oedd 
yn trafod tractorau mewn modd cwbl wreiddiol 
a doniol? Dyma ychwanegiad lliwgar i arlwy 
wythnos y Sioe Fawr. 

Daeth y gyfres ddiwethaf o Fferm Ffactor 
(Cwmni Da) i ben ym mis Rhagfyr ac unwaith 
eto cafwyd gwerthfawrogiad uchel a ffigurau 
gwylio sylweddol, a welodd gynnydd wrth i’r 
gyfres fynd yn ei blaen, yn enwedig yn ystod yr 


Mae'r Awdurdod yn falch iawn o Iwyddiannau’r 
arlwy ffeithiol, ond mae'n nodi dymuniad hefyd 
i sicrhau cydbwysedd priodol rhwng maint yr 
arlwy ffeithiol a’r ddarpariaeth adloniannol er 
mwyn sicrhau amserlen gytbwys sy’n cynnig 
adloniant a gwybodaeth i'r gynulleidfa. 

Cyflwynwyd cyfresi gwyddonol newydd, gyda 
chyflwynwyr awdurdodol benywaidd ifanc 
a straeon difyr ar agweddau anghyfarwydd 
o hanes a daearyddiaeth Cymru a Phrydain. 
Cafwyd llwyddiannau nodedig ym maes 
cyfresi a rhaglenni dogfennol unigol, gyda 
gwerthfawrogiad cryf iawn i Gerallt (Cwmni 
Da), lie cafodd y tim cynhyrchu ifanc fynediad 
unigryw i fywyd a meddwl un o'n beirdd 
eiconig nad yw’n cael ei gyfweld yn ami, a Tri 
Tryweryn (ITV Cymru), oedd yn seiliedig ar 
aduniad tri a gymerodd ran mewn gweithred 
wleidyddol hanesyddol yn y 60au. Cafwyd 
gwerthfawrogiad uchel hefyd i Yr Anialwch 
(Green Bay), cyd-gynhyrchiad o ansawdd uchel 
am fywyd anialdiroedd y byd a Taith Fawr y 
Dyn Bach (Cwmni Da), lie gwelwyd wyneb 
newydd hyderus yn cyflwyno mewn modd 
cofiadwy a grymus heriau a wynebir ganddo 
ef ac eraill sydd ag anableddau. Yn Natur Gudd 
Cymru (Aden) aethpwyd a’r gwylwyr ar antur 
i chwilio am anifeiliaid ac adar nas gwelwyd 
yng Nghymru ers amser maith. Ar Sul y Cofio, 
cafwyd dogfen ddirdynnol, Rhyfel D.T. Davies 
(BBC Cymru), ffilm yn dilyn taith gwr arbennig 
wrth iddo ail-fyw ei brofiadau fel carcharor 
rhyfel a dihangwr. 

Cyffyrddwyd a theimladau dirdynnol gan 
raglenni’n ymwneud a cholled, gan gynnwys 
rhaglen am flynyddoedd diwethaf yr arwr 
cenedlaethol, Ray Gravelle, yn Grav (BBC 
Cymru). Fel rhan o dymor Gwydr Hanner Llawn 
cyflwynwyd nifer o raglenni yn ymwneud 
a dibyniaeth megis Gadael y gwter: John 
Stevenson (BBC Cymru), hunan-ddatguddiad 
agored iawn gan gyn-ohebydd gwleidyddol y 
BBC wrth iddo ddelio a’i alcoholiaeth. 

Mae’r cyfresi dyddiol Heno (Tinopolis) a Pnawn 
Da (Tinopolis) wedi parhau i angori’r amserlen 
yn y prynhawn a gyda’r nos, gyda Heno yn 
darlledu am awr ar nos Lun a nos Wener. Mae 
Heno wedi ymateb yn gadarnhaol i’r her o 
ymestyn y ddarpariaeth gylchgrawn dyddiol 
ddwywaith yr wythnos, ond bydd cynnal 
gwreiddioldeb a safon y gyfres o fewn yr oriau 
estynedig yn her i’r tim cynhyrchu. Mae adborth 
gan y gynulleidfa yn dangos bod yr elfennau 
cylchgrawn sy’n rhan o’r arlwy drwy gydol y 
flwyddyn, ac sy’n cynrychioli cyfran sylweddol 
o gyfanswm allbwn S4C, yn chwarae roi bwysig 



25 


Coverage of the comparatively low-profile 
Welsh Premier League (football) consisted 
of live games on Saturday afternoons and a 
round-up on Monday nights on Sgorio (Rondo), 
which continues also to cover some European 
football. These are highly appreciated by fans 
of the game in Wales, although viewing figures 
are comparatively low, and debate continues as 
to whether target viewers are best served by 
Saturday afternoon coverage. 

The rights to live matches from the Rabo12 
ProDirect Rugby Championship are shared by 
S4C and BBC Cymru. Matches involving the 
Welsh regions consistently attract substantial 
audiences and have provided a core element 
of the autumn, winter and spring schedules. 

The performances of the Welsh regions 
in the Heineken Cup and Amlin Cup were 
disappointing during 2013/14, and this was 
reflected in the viewing figures for S4C’s 
highlights programmes. 

The Welsh team’s Six Nations success in 2013 
was a national highlight however there was a 
reduction in S4C’s average reach across the 
series of games, which are broadcast in Welsh 
only (as English-language coverage is broadcast 
simultaneously on BBC1). One reason for this, it 
appears, is that the lack of an S4C HD service is 
a factor which increasingly impacts on viewers’ 
choice of channel in such circumstances. In 
contrast, the autumn internationals saw an 
increase in viewing, as did the coverage of the 
national team’s Linder 20’s games, which are 
part of the agreement relating to domestic 
rugby and were live and exclusive on S4C. 

Prominent and comprehensive coverage was 
given to the Wales Rally GB in Ralio+ (Tinopolis), 
as the race established itself in its new home in 
North Wales. Ralio+ is highly rated especially 
by young viewers in rural areas as providing 
uniquely high-quality coverage of non-Formula 
1 motor sport. Rasus (Slam) and Ras yr Wyddfa 
/ The Snowdon Race (Cwmni Da) provided an 
opportunity to focus on other less prominent 
sports, generating high appreciation from their 
Welsh followers. The Authority is glad to see 
S4C striving to provide a platform for a wide 
range of Welsh sport, but recognises also the 
need to assess regularly in future the extent to 
which this comprehensive coverage of sport will 
remain affordable. 

Comedy and Entertainment 

Audience demand for well-crafted comedy and 
entertainment remains consistently high, with 
regular reference at Viewers’ Evenings to hits 
of the past, and a clearly expressed desire to 
see new series and talent that emulate their 
success. There is a demand for originality, 
grounded in culture which is familiar and 
delivered in language which is easily understood. 
There are also clearly differing perceptions, 
depending often on age, of what is funny and/ 
or entertaining. The ever-increasing scale of 
mainstream Saturday-night entertainment on 
other channels also raises the bar in terms of 
what is perceived to be the norm in this genre. 

It was good to see the successful format and 
production slickness of Jonathan (Avanti), 
together with the wit of Tudur Owen (Cwmni 
Da) continuing to hit the mark. These are two 
important elements of the entertainment 
provision which have built on previous success. 

The Authority is also glad that the recent priority 
given to developing new entertainment and 
comedy talent both in front and behind the 
camera is beginning to pay dividends. It sees 
evidence of a range of new content coming 
through and of audience appreciation of these 
developments generally increasing. In particular, 
two series - Gwlad yr Astra Gwyn (Rondo) and 
Dim Byd (Cwmni Da) - which had previously 


been well received by niche audiences, appear 
to have secured more widespread recognition 
of their strengths. 

Another noteworthy development is the return 
of Stand-up comedy to S4C with Gigl (Little 
Lamb) and Gwerthu Allan (Damage) - two new 
series introducing new stand-up talent and also 
established names. There remains work to be 
done to develop new ideas and particularly to 
ensure the consistency of the quality of output 
in these genres. On which other channel would 
it be possible to see Low Box (Wes Glei Cyf), 
a comedy series based on tractors and full 
of originality? This was certainly a colourful 
addition to the Royal Welsh week. 

The most recent series of Fferm Ffactor 
(Cwmni Da) came to an end in December, 
once again achieving high appreciation and 
substantial viewing figures, which increased as 
the series progressed, particularly in the half- 
hour preceding Pobol y Cwm. The credibility 
of the challenges which competitors have 
to face is appreciated and the competition’s 
status within the agricultural community 
keeps growing. It is interesting to note that 
the format has now been sold to China, where 
300 million farmers will get the chance to 
enjoy it. It is also worth noting that a number 
of past competitors have developed to become 
presenters on programmes such as Y Sioe Fawr 
and Y Ffair Aeaf. 

Factual - including Lifestyle and Feature 

Factual programmes have provided rich and 
varied fare, which has contributed substantially 
to a widespread perception that programme 
quality on S4C has continued to improve in 
2013/14, particularly in the eyes of those who 
have traditionally been seen as “core viewers”, 
i.e. fluent Welsh-speakers. They are also 
programmes which can be and are appreciated 
by less fluent viewers, with the aid of subtitles, 
but who pose greater challenges for S4C in 
terms of successful, timely marketing. For 
such viewers, the catch-up service Clic can be 
essential. The Authority is very appreciative 
of the success of the factual output, but notes 
also a wish to ensure an appropriate balance 
in overall output as between information and 
entertainment programming. 

New science-based series, with authoritative 
young female presenters, have been introduced 
and quirky takes on unfamiliar aspects of 
Welsh and British history and geography 
have continued. There have been notable 
achievements in the field of Documentary 
series and single programmes, with extremely 
strong appreciation of Gerallt (Cwmni Da), 


where the young production team was given 
unique access to the life and thoughts of an 
iconic but rarely interviewed poet, and of Tri 
Tryweryn (ITV Cymru), based on the reunion 
of three participants in a historic 60’s political 
action. Also greatly appreciated were Yr 
Anialwch (Green Bay), a high quality co¬ 
produced series on life in the world’s deserts 
and Taith Fawr y Dyn Bach (Cwmni Da), where 
a confident new presenter introduced viewers, 
in a way which was both memorable and 
compelling, to the challenges faced by those, 
like himself, with disabilities. Natur Gudd Cymru 
(Aden) took viewers on an adventure to track 
down birds and animals rarely seen in Wales. 

On Remembrance Sunday, Rhyfel D.T.Davies 
(BBC Cymru) allowed viewers to follow the 
journey of a remarkable man as he relived his 
experiences as a prisoner of war and escapee. 

Feelings were deeply touched in programmes 
featuring personal loss, not least the one 
following the last years of the life of national 
hero, rugby player Ray Gravelle, in Grav (BBC 
Cymru). Within the Gwydr Hanner Llawn series, 
a number of programmes were shown which 
dealt with alcohol dependency. These included 
Gadael y Gwter: John Stevenson (BBC Cymru), 
a revealing and very open account of the 
former BBC political reporter’s alcoholism. 

The daily magazine strands, Heno (Tinopolis) 
and Pnawn Da (Tinopolis) have continued 
to anchor the schedule in the early evening 
and afternoon, with Heno now broadcasting 
for an hour on Mondays and Fridays. Heno 
has reacted positively to the challenge of 
expanding the magazine provision twice a 
week, but sustaining the series’ originality and 
quality across the extended hours will be a 
challenge for the production team. Audience 
feedback indicates that these year-round 
strands, which represent a considerable portion 
of S4C’s total output, play an important role 
in representing communities across Wales, 
their stories and vitality, to each other and to 
themselves. 

Lifestyle series have found original ways of 
featuring the ever-popular interests of cooking 
and gardening. Nature and rural life have 
continued to feature and perform strongly. 
History and human interest were skilfully 
combined in Y Plas (Boom Pictures Cymru), 
with participants experiencing for themselves 
above and below stairs life in an early 20th 
century country house. There was a good 
response to the series, although there were 
some viewers who were confused as to the 
programme’s intentions and purpose. 











26 


o ran cynrychioli cymunedau ar draws Cymru, 
eu straeon a’u bywiogrwydd, i'w gilydd ac i’w 
hunain. 

Mae cyfresi hamdden wedi darganfod 
ffyrdd gwreiddiol o gyflwyno coginio a 
garddio - pynciau sydd o fythol ddiddordeb 
i'r gynulleidfa. Mae rhaglenni natur a bywyd 
gwledig wedi parhau i fod yn flaenllaw ac i 
berfformio’n gryf. Gwelwyd hanes a diddordeb 
mewn pobl yn cael eu cyfuno’n fedrus yn Y 
Plas (Boom Pictures Cymru), gyda’r criw yn 
profi bywyd y meistri a’r gweision mewn plasdy 
gwledig ar droad yr 20fed ganrif. Cafwyd 
ymateb da i’r gyfres, er hwyrach bod ychydig o 
ddryswch yn bodoli ynglyn a natur a phwrpas 
y rhaglen. 


Newyddion a Materion Cyfoes 

Bu newidiadau sylweddol i Newyddion 
(BBC Cymru) yn ystod y flwyddyn yn dilyn 
cydweithio agos rhwng S4C a BBC Cymru 
drwy’r Bwrdd Adolygu Newyddion. Mae 
Newyddion 9 wedi symud i 09:00yh, ac mewn 
ymateb i adborth gan y gynulleidfa mae arddull 
a chyfeiriad golygyddol y rhaglen wedi newid, 
gyda mwy o bwyslais ar straeon o Gymru 
a chynnig dadansoddiad Cymreig i straeon 
rhyngwladol. Mae gallu’r gwasanaeth i ddarparu 
asesiad o straeon rhyngwladol yn parhau, 
gyda’r ddarpariaeth o ddinistr ynysoedd y 
Philipinau yn enghraifft o allu’r gwasanaeth i 
ymateb i straeon rhyngwladol. Cynhyrchwyd 
rhaglen arbennig gan dim Y Byd ar Bedwar 
(ITV Cymru) hefyd yn dilyn nifer o Gymry oedd 
a chysylltiad cryf gyda’r ynysoedd. 

Ers ail-lansio Newyddion 9, mae sgor 
gwerthfawrogiad y slot wedi cynyddu 
a data’r panel ymateb hefyd yn dangos 
gwerthfawrogiad o’r arddull a’r cynnwys 
newydd. Mae’r Awdurdod yn falch bod y Bwrdd 
Adolygu Newyddion wedi gweithio’n effeithiol 
er mwyn darparu’r gwasanaeth ar ei newydd 
wedd. Yn dilyn y newidiadau, symudodd 
Dewi Llwyd, un o wynebu mwyaf cyfarwydd 
y rhaglen ers 1986, i gyflwyno Post Prynhawn 
ar Radio Cymru. Cydnabuwyd ei gyfraniad i 
ddarlledu yn y Gymraeg mewn rhaglen oedd 
yn edrych yn 61 dros ei yrfa, Degawdau Dewi 
Llwyd (BBC Cymru), a gafodd werthfawrogiad 
uchel, ac fe’i hanrhydeddwyd gyda Gwobr 
Arbennig BAFTA Cymru ar gyfer 2013. 

Cyflenwir rhaglenni materion cyfoes wythnosol 
S4C gan ddarparwyr sy’n cynnwys BBC Cymru 
ac ITV Cymru. Mae’r amrywiaeth hyn yn 
cynnig ystod iach o safbwyntiau golygyddol 
ac arddulliau. Roedd Y Byd ar Bedwar yn un 
o’r rhaglenni cyntaf i ymchwilio i’r cysylltiadau 


rhwng achosion o’r frech goch yn Abertawe 
a’r pryderon am frechiad yr MMR yn yr ardal 
yn y 90au. Ymatebodd yn fedrus i’r her o 
gyflwyno darpariaeth am ddiflaniad April Jones 
a oedd yn ychwanegiad dilys i’r sylw enfawr ar 
gyfryngau’r DG, gan gynnwys cyfweliad sensitif 
gyda thaid a nain April. 

Gwnaeth Taro Naw (BBC Cymru) gyfraniad 
hynod o werthfawr gyda’i raglen arbennig 
ar Argyfwng Ffermwyr Mynydd, a 
ganolbwyntiodd ar effaith y gaeaf ar ffermwyr 
mynydd Cymru yn gynnar yn y flwyddyn. 

Daeth y gyfres i ben yn ystod y flwyddyn, 
a gobaith S4C a BBC Cymru yw ymestyn y 
ddarpariaeth Newyddion i gynnwys rhaglenni 
unigol ar bynciau arbennig a datblygu fformat 
Pawb a’i Farn er mwyn rhoi rhagor o gyfleoedd 
i'r gynulleidfa drafod pynciau llosg gyda’r 
panelwyr. 

Daeth cyfres CF99 (BBC Cymru) i ben yn 
ystod y flwyddyn fel rhan o ddatblygiadau’r 
ddarpariaeth Newyddion, gyda Newyddion 
- Y Sgwrs (BBC Cymru) yn cynnig cyfleoedd 
ehangach i drafod materion gwleidyddol o 
Gymru benbaladr. Mae’r her gyhoeddus a 
gynigir i wleidyddion yn Pawb a’i Farn yn 
parhau i fod yn elfen bwysig o ddarpariaeth 
BBC Cymru ar gyfer S4C. Cynhaliodd Pawb 
a’i Farn raglen arbennig i gyd-fynd gydag 
isetholiad arwyddocaol ar gyfer y Cynulliad 
Cenedlaethol. Roedd yr Awdurdod yn 
pryderu am ddiffyg darllediadau byw o’r 
etholiad pwysig hwn ar draws y cyfryngau 
yng Nghymru ac yn gobeithio y bydd S4C a 
BBC Cymru yn ystyried y ffordd orau i sicrhau 
darllediadau o ddigwyddiadau tebyg yn y 
dyfodol. 

Mae’r Awdurdod yn cydnabod ansawdd uchel 
cyffredinol ac ystod eang o allbwn materion 
cyfoes S4C, ond mae’n awyddus i weld rhagor 
o gyfleoedd ar gyfer cyfranogiad gan y 
gynulleidfa, mewn rhaglenni megis Pawb a’i 
Farn, ac wedi gofyn i swyddogion ystyried sut 
y gellid cyflawni hyn. Mae sicrhau cydbwysedd 
golygyddol rhwng straeon newyddion a 
materion cyfoes ar draws y gwasanaeth a’i 
gyflenwyr yn fater pwysig i’w gadw dan sylw. 


Plant a Phobl Ifanc 

Mae gwasanaeth Cyw wedi ei anelu at blant 
oed meithrin ac mae cyfran uchel o’r oriau 
darlledu yn ystod y dydd yn cael eu neilltuo i'r 
gwasanaeth, sy’n parhau i fod yn uchel iawn 
ei barch ymysg y gynulleidfa a phartneriaid yn 


y maes addysg. Yn ystod 2013/14 cyflwynwyd 
mwy o gynnwys ffeithiol a dysgu anffurfiol 
er mwyn cynyddu gwerth y gwasanaeth fel 
cymorth i ddysgu cyffredinol ac i ddatblygu 
sgiliau iaith Gymraeg ymysg plant ifanc. 
Cefnogwyd yr amcanion hyn yn effeithiol 
gan brofiadau ail-sgrin megis @TiFiaCyw, 
darpariaeth arlein ar wefan S4C, ar ddyfeisiau 
iOS ac Android, a thrwy bartneriaethau gyda 
sefydliadau eraill. 

Mae'r Awdurdod yn canmol menter arloesol 
@TiFiaCyw (Boom Pictures Cymru) a 
ddechreuodd fel ffrwd drydar ail-sgrin sy’n 
cynnig cymorth i ddysgu ymadroddion syml 
i rieni a gwarcheidwaid di-Gymraeg eu hiaith 
sy’n gwylio Cyw gyda’u plant. Mae bellach wedi 
esblygu i gynnwys cyfres o raglenni teledu 
dyddiol byr. 

Yn gyffredinol, mae cymysgedd dychmygus o 
gomisiynau newydd, amserlennu deunydd sydd 
eisoes wedi ei gynhyrchu a rhaglenni wedi eu 
trosleisio, brandio Cyw sydd wedi ei hen sefydlu 
erbyn hyn, ynghyd a chyflwyno a rhyngweithio 
byw, yn parhau i ddarparu gwasanaeth bywiog 
a chystadleuol ar gyfer plant hyd at chwech 
neu saith mlwydd oed. Roedd yr Awdurdod yn 
falch o weld ymchwil newydd eleni oedd yn 
cadarnhau gwerth Cyw fel cymorth ar gyfer 
dysgu iaith. 

Mae’r her o gadw diddordeb plant yn cynyddu 
gyda’u hoed ac wrth i’w gallu i siarad Saesneg 
ddatblygu, ac mae’n naturiol ac yn anochel 
y bydd plant hyn a phobl ifanc yn defnyddio 
cyfryngau modern i geisio cynnwys diwylliannol 
sy’n apelio, lie bynnag y gallant ddod o hyd 
iddo. Mae’r Awdurdod yn cefnogi nod S4C o 
ddarparu rhai rhaglenni dyddiol ar gyfer plant 
hyn ac yn nodi pwysigrwydd rhyngweithio 
cyson, byw ac oddi ar y sgrin rhwng cyflwynwyr 
Stwnsh (Boom Pictures Cymru) a gwylwyr 
posibl. Cyflwynwyd cyfresi ffeithiol newydd, a 
oedd wedi’u cynhyrchu’n safonol, ym meysydd 
hanes a’r amgylchedd naturiol ar gyfer yr 
oedran hwn yn ystod y flwyddyn. Mae mentrau 
oddi ar y sgrin yn cynnwys parhad cefnogaeth 
S4C i Fardd Plant Cymru mewn partneriaeth a 
Chyngor Llyfrau Cymru, Urdd Gobaith Cymru a 
Llywodraeth Cymru a buddsoddiad mewn ystod 
o Apps dwyieithog ac e-lyfrau Cymraeg. 

Er bod rhywfaint o bryder y gallai symud yr 
opera sebon ieuenctid, Rownd a Rownd i'r oriau 
brig ostwng ei werth yng ngolwg ei chynulleidfa 
darged blaenorol, mae’n ymddangos bod 
y penderfyniad i ymestyn y gyfres i redeg 
ddwywaith yr wythnos drwy gydol y flwyddyn 
ac i’w gosod yn hen amser Newyddion am 
7.30 wedi cynyddu ei chyrhaeddiad heb golli 
gwylwyr iau. 

Bwriad Tro Ni, tymor pobol ifanc ar S4C a 
ddarlledwyd mewn wythnos ym mis Tachwedd, 
oedd cynnig cyfle unigryw i glywed a gweld 
pobol ifanc ar y sgrin mewn rhaglenni dogfen, 
trafod, drama ac adloniant ac fe gafwyd hynny 
ar draws yr amserlen. Yn ogystal, clywyd 
lleisiau’r ifanc yn cyflwyno'r amserlen yn 
ystod yr wythnos gyda chynnwys gwreiddiol 
a ddeilliodd o’r prosiect ar gael ar YouTube, 
Twitter, Instagram a Vimeo. Fel rhan o’r tymor 
darlledwyd Dyma Fi (Cwmni Da), oedd yn 
olrhain diwrnod ym mywydau pobol ifanc dros 
Gymru. Roedd y prosiect yma’n bartneriaeth 
rhwng Comisiynydd Plant Cymru, Yr Urdd, 
Ffermwyr Ifanc, Film Club, Gwobr Dug Caeredin, 
the Vibe a Chwmni Da. Roedd S4C hefyd yn 
bartner am y tro cyntaf yn y prosiect arloesol 
It’s My Shout, sy’n datblygu sgiliau pobl ifanc 
yng nghyfrwng ffilm. 

Mae cydweithio gyda’r ystod ehangaf posibl 
o gyrff sy’n rhannu amcanion gwasanaeth 
cyhoeddus S4C, yn rhan hanfodol o sicrhau 
bod y buddsoddiad a wneir yng ngwasanaeth 



27 


News and Current Affairs 

Significant changes were introduced to 
Newyddion (BBC Cymru) as a result of 
close co-operation between S4C and BBC 
Cymru through the joint News Review Board. 
Newyddion 9 (BBC Cymru) has been moved 
to 9.00pm, and in response to audience 
feedback the programme’s editorial style 
and direction have changed, with a greater 
emphasis on stories from Wales and providing 
a Welsh perspective to international stories. 

The service’s ability to provide an analysis 
of international stories continues, with the 
coverage of the destruction in the Philippines 
a good example of the service’s ability to 
respond. Y Byd ar Bedwar (ITV Cymru) also 
produced a special programme following 
a number of Welsh people with a strong 
connection to the islands. 

Since the re-launch of Newyddion 9, 
appreciation for the slot has improved and 
reaction panel data also shows an appreciation 
of the new style and content. The Authority 
is pleased that the BBC-S4C News Review 
Board has worked well to deliver this revamped 
service. Following the changes, Dewi Llwyd, 
one of the programme’s anchors since 1986, 
moved to presenting Radio Cymru’s late 
afternoon news magazine Post Prynhawn, and 
his contribution to Welsh broadcasting was 
noted both by BAFTA Cymru’s Special Award 
for 2013, and in a retrospective programme, 
Degawdau Dewi Llwyd (BBC Cymru), which 
achieved a high appreciation rating. 

S4C’s weekly current affairs programmes 
are sourced from providers including BBC 
Cymru and ITV Cymru. This diversity provides 
a healthy range of editorial perspectives and 
styles. Y Byd ar Bedwar was one of the first 
programmes to investigate the links between 
the Measles outbreak in Swansea and the 
MMR scare in the area in the 90’s. It also faced 
skillfully the challenge of providing coverage 
of the April Jones abduction in a way which 
legitimately added to the substantial UK media 
coverage, including a sensitive interview with 
April’s grandparents. 

Taro Naw (BBC Cymru) made a particularly 
valued contribution with its special programme 
Argyfwng Ffermwyr Mynydd (BBC Cymru), 
focussing on the effects of the winter weather 
on Welsh hill farmers early in the year. The 
series came to an end during the year and 
both S4C and BBC Cymru hope to extend 
Newyddion 9 to include individual programmes 
on special subjects and to develop the Pawb 
a’i Farn (BBC Cymru) format to give the public 
a greater opportunity to exchange views with 
panelists. 

CF99 (BBC Cymru) came to an end during 
the year as part of the development of 
Newyddion, with Newyddion-Y Sgwrs (BBC 
Cymru) offering enhanced opportunities 
to discuss political issues across wales. The 
public challenge to politicians in Pawb a’i 
Farn continues to be an important element 
of BBC Cymru’s provision for S4C. The latter 
hosted a special programme to coincide with 
a significant National Assembly by-election. 

The Authority was otherwise concerned at the 
lack of live coverage across the media in Wales 
of this important by-election and hopes that 
S4C and BBC Cymru will consider how best to 
ensure future coverage of equally significant 
events. 

In general, the Authority recognises the high 
quality and diverse range of S4C’s current 
affairs output, but is keen to see further 
opportunities for audience participation, and 
has asked the executive to consider how this 
might be achieved. Ensuring editorial balance 
between news stories and current affairs, across 


the service and in terms of the programme 
providers, is an important matter to be kept 
under review. 

Children and Young People 

The separately-branded Cyw service, aimed 
at pre-school children and to which a high 
proportion of daytime broadcast hours are 
dedicated, continues to be extremely highly 
regarded by the audience and by partners 
in the field of education. During 2013/14, 
more factual and informal learning content 
was introduced to maximise the value of the 
service as an aid to general learning and to the 
acquisition of early-age Welsh-language skills. 
These aims have been effectively supported by 
second screen experiences such as @TiFiaCyw 
(Boom Pictures Cymru), online provision on the 
S4C website, on iOS and Android devices, and 
through partnerships with other organisations. 

The Authority commends the innovative 
@TiFiaCyw initiative which began as a second 
screen twitter feed helping non-Welsh- 
speaking parents and guardians, viewing Cyw 
with their children, to learn simple phrases. It 
has now been further developed onto television 
as a series of short daily programmes. 

In general, an imaginative mix of new 
commissions, scheduling of existing material 
and dubbing of acquired programmes, together 
with the well-established Cyw branding, live 
presentation and interaction, continues to 
deliver a vibrant and competitive service for 
children up to the age of six or seven. The 
Authority was pleased to see new research 
during 2013/14 which confirmed the value of 
Cyw as a support for language-learning. 

The challenge of retaining the interest of 
children increases with their age and their 
acquisition of English and it is natural and 
inevitable that older children and young people 
will use modern media to seek out resonant 
cultural content wherever they can find it. The 
Authority is supportive of S4C’s continuing 
goal of providing some daily programming 
for older children and notes the importance 
of constant live and off-screen interaction 
between the presenters of the Stwnsh (Boom 
Pictures Cymru) strand and potential viewers. 
New, well-made factual series in the fields 
of history and the natural environment were 
introduced for this age group during the year. 
Off-screen initiatives included continuing 
support for Bardd Plant Cymru (the Children’s 
Poet Laureate for Wales), in partnership with 
the Welsh Books Council, Urdd Gobaith Cymru 
and the Welsh Government and investment in a 


range of bilingual smartphone apps and Welsh- 
language e-books. 

Although there was some concern that moving 
the well-established teen soap opera, Rownd 
a Rownd (Rondo), into peak hours might 
diminish its value in the eyes of its previous 
target audience, it appears that the decision to 
extend the series to run twice-weekly all year 
round and to place it in the previous News slot 
at 7.30 has increased its reach without losing 
younger viewers. 

The intention of Tro Ni, a young people’s 
“season” broadcast during a week in November 
was to offer a unique opportunity to hear and 
see young people on screen in documentary, 
discussion, drama and entertainment 
programmes and this was achieved across the 
whole schedule. In addition, young voices were 
heard presenting the schedule during the week, 
with original material generated by the project 
available on YouTube, Twitter, Instagram and 
Vimeo. Dyma Fi (Cwmni Da) was broadcast as 
part of this season. This offered a kaleidoscope 
of snapshots of a day in the life of young 
people from all over Wales and was achieved in 
partnership with the Children’s Commissioner 
for Wales, the Urdd, Young Farmers Club, Film 
Club, Duke of Edinburgh Awards, the Vibe 
and Cwmni Da. S4C was for the first time a 
partner in It’s My Shout, which develops young 
people’s skills in film. 

Collaboration with as wide a range of bodies 
as possible, who share S4C’s public service 
objectives, is a crucial part of making sure 
that the investment made in the S4C service 
delivers the greatest possible public value, 
and it is in those parts of the service aimed 
at children and young people that this can be 
seen at its most effective. 

With the exception of content based heavily 
on music and other aspects of youth culture 
(as covered by dedicated series such as Y 
Lie (Antena) and Y Lie: Ochr 1 (Antena), 

S4C’s strategy is to recognise that from the 
teen years on, young viewers expect to be 
entertained primarily by programming aimed 
at all ages, but to be able to access, comment 
on and interact with their preferred content 
through a variety of platforms and media. The 
Authority therefore welcomes the important 
steps taken to enable S4C’s content to be 
available by autumn 2014 on new platforms 
including the iPlayer and already on YouTube, 
YouView, TVcatchup and TVPIayer. It also 
welcomes decisions made by S4C’s Commercial 
Board to invest in a number of digital projects, 








28 


S4C yn darparu’r gwerth cyhoeddus mwyaf 
posibl. Gwelir hyn ar ei fwyaf effeithiol o fewn 
yr elfennau hynny o’r gwasanaeth sydd wedi eu 
hanelu at blant a phobl ifanc. 

Ac eithrio cynnwys sy’n seiliedig i raddau 
helaeth ar gerddoriaeth ac agweddau eraill ar 
ddiwylliant ieuenctid (megis cyfresi penodol 
fel Y Lie (Antena) ac Y Lie: Ochr 1 (Antena), 
strategaeth S4C yw cydnabod bod gwylwyr 
yn eu harddegau cynnar a thu hwnt yn 
disgwyl cael eu diddanu gan raglenni sydd 
wedi’u hanelu at bob oedran, ond eu bod 
hefyd yn dymuno medru cael mynediad i, rhoi 
sylwadau ar a rhyngweithio gyda’r cynnwys 
drwy amrywiaeth o Iwyfannau a chyfryngau. 
Mae’r Awdurdod yn croesawu’r camau pwysig 
a gymerwyd yn ystod y flwyddyn i sicrhau y 
bydd cynnwys S4C ar gael erbyn hydref 2014 
ar Iwyfannau newydd gan gynnwys iPlayer, 
ac sydd eisoes ar gael ar YouTube, YouView a 
TVCatchup a TVPIayer. Mae hefyd yn croesawu 
penderfyniadau a wnaed gan Fwrdd Masnachol 
S4C i fuddsoddi mewn nifer o brosiectau 
digidol, gyda nifer o'r rhai sydd wedi eu hanelu 
at y gynulleidfa iau hefyd yn cynnig manteision 
i'r gwasanaeth cyhoeddus. 


ail-sgrin yn darparu ystod o wasanaethau 
sy’n cyfoethogi darpariaeth S4C ac yn sicrhau 
fod cynnwys ar gael i rai sydd ag anghenion 
penodol yn ogystal ag i gymuned ehangach 
o siaradwyr a dysgwyr Cymraeg o bob lefel 
rhuglder. 

Mae gwasanaeth S4C hefyd yn chwarae rhan 
bwysig yn natblygiad dysgwyr y Gymraeg. 
Blaenoriaeth yr Awdurdod o ran darparu'r 
gwasanaeth mwyaf perthnasol i ddysgwyr, 
oedd datblygu strategaeth newydd ac fe’i 
cymeradwywyd gan yr Awdurdod yn ystod mis 
Rhagfyr. 


Cyswllt gyda’r gynulleidfa 

Mae cysylltu gyda’r gynulleidfa yn rhoi 
cyfle pwysig ac uniongyrchol i Awdurdod a 
swyddogion S4C glywed gan y gynulleidfa beth 
sy’n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio 
ar S4C. Yn ystod 2013/14, fe gynhaliodd yr 
Awdurdod nosweithiau gwylwyr yn Y Bala, 

Cwm Gwendraeth, Felinfach a Chaerffili. 

Cafwyd cyfle ym mis Ebrill i’r Awdurdod 
fynychu noson gwylwyr a drefnwyd gan Gyngor 
Cynulleidfa BBC Cymru yn Llanrwst. Roedd 
hwn yn ddatblygiad newydd i BBC Cymru ac 
S4C a roddodd gyfle i'r gynulleidfa drafod y 
ddarpariaeth Gymraeg ar draws gwahanol 
gyfryngau gyda’r ddau ddarlledwr. 


Gwasanaethau Mynediad 

Mae gwasanaethau mynediad yn parhau i 
ddarparu modd pwysig i alluogi S4C i ehangu 
ei chynulleidfa a’i hapel. Mae isdeitlo yn 
Saesneg ac yn Gymraeg, ynghyd ag arwyddo, 
sain ddisgrifio a gwasanaethau disgrifiadol 


29 


many of which offer public service benefits 
aimed in particular at the younger audience. 

Audience engagement 

Engagement with the audience provides an 
important and direct opportunity for the 
Authority and S4C’s executives to hear first¬ 
hand from the audience what is working and 
what does not work on S4C. During 2013/14, 
the Authority held four viewers’ evening in Bala, 
Cwm Gwendraeth, Felinfach and Caerphilly. 

The Authority also participated in a viewers’ 
event organised by the BBC Cymru Audience 
Council in Llanrwst in April. This was a new 
development for both BBC Cymru and S4C and 
gave the audience an opportunity to discuss 
Welsh language provision across different 
media with both broadcasters. 

Access Services 

Access services continue to provide important 
means for S4C to extend its audience and 
its appeal. Subtitling in Welsh and English, 
together with signing, audio description and 
descriptive second screen services provide a 
range of services that enhance S4C’s offering 
and make its content available to those 
with particular needs as well as to a wider 
community of Welsh speakers and learners of 
all levels of fluency. 

S4C’s service also plays an important part 
in the journey of those learning Welsh. The 
Authority’s emphasis on providing the most 
relevant service for learners was the focus of 
the new strategy for learners which it approved 
in December. 


Y Mesuryddion Perfformiad 

Mae’r Awdurdod wedi cymeradwyo ystod eang o fesuryddion perfformiad sy’n cynnwys ffigyrau gwylio a mesuryddion ansoddol sy’n cyflwyno darlun 
ehangach o ddefnydd ac effaith gwasanaethau S4C ac sy’n gyson gyda’r fframwaith Cyrhaeddiad, Ansawdd, Ardrawiad a Gwerth a ddatblygwyd gan 
Ymddiriedolaeth y BBC fel sydd wedi ei nodi yn y Cytundeb Gweithredu. 





Defnydd a Chyrhaeddiad 

1. Dylai gwasanaethau S4C geisio cyrraedd 
y nifer fwyaf posibl o ddefnyddwyr o rev. 
eu cynulleidfaoedd targed gan gynnwys holl 
wylwyr a siaradwyr Cymraeg. (Mae’r 

targed hwn yn cyfeirio at Gymru, ond byddwn 
yn adrodd yn ogystafar ffigyrau ar gyfer y /. 

2. Cynnydd o o leiaf 10% i wylio ar-lein i 
gynnwys S4C ar Iwyfannau digidol gan 
gynnwys Clic ac iPlayer. 


3. 80 rhaglen i gael cyrhaeddiad o dros 100,000 

mm i iW I 




Gwerthfawrogiad 

5. Gwerthfawrogiad o raglenni S4C ymysg 
siaradwyr Cymraeg i fod cystal a rhaglenni’r prif 
ddarlledwyr cyhoeddus eraill yng Nghymru. 

6. S4C i gael ei ystyried fel "Y Sianel i Gymru”, 
gyda chryfderau uwchlaw sianeli eraill wrth 
adlewyrchu Cymru a’r Cymry. 



Effaith 

7. S4C i gael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad 
yr iaith Gymraeg ac ymwybyddiaeth pobl o 
ddiwylliant Cymru. 

8. Gwerthfawrogiad a defnydd da o’r 
gwasanaethau ar gyfer plant. 

9. Cael canfyddiad ymysg Dysgwyr o’r Gymraeg 
fod S4C yn darparu ar eu cyfer yn 
llwyddiannus gyda rhaglenni a 
gwasanaethau addas. 


The Performance Measures 


The Authority has approved a broad range of performance measures which include viewing figures and qualitative measures that present a 
comprehensive picture of the usage and impact of S4C’s services and are consistent with the Reach, Quality, Impact and Value framework developed by 
the BBC Trust and set out in the Operating Agreement. 



Usage and Reach 


■ 


mill 


'imii 


■■HI MaMllli 

1. The S4C services should seek to maximise 
their reach among target audiences including 
all viewers and Welsh speakers. (This target 
refers to Wales, but we will also report on UK 

HI 

2. Increase of at least 10% to online viewing for 
S4C content on digital platforms including 
Cic and iPlayer. 

3. 80 programmes to achieve a reach of ove 
90,000 viewers. 

Mm, 




Appreciation 

5. Appreciation of S4C’s programmes amongst 
Welsh speakers to be as good as that of 
programmes by the other main public 
service broadcasters in Wales. 

6. S4C to be considered as "The Channel for 
Wales” with strengths over and above other 
channels when reflecting Wales and the 
Welsh people. 



Impact 

7. S4C to have a positive impact on the 
development of the Welsh language and 
people’s awareness of the culture of Wales. 

8. Appreciation and good use of the services 
for children. 

9. Achieve a perception amongst those 
learning Welsh that S4C successfully 
provides appropriate programmes and 
services for them. 


32 


Will, 


Defnydd a Chyrhaeddiad 




1. Dylai gwasanaethau S4C geisio cyrraedd y nifer fwyaf posibl o ddefi 
gynnwys holl wylwyr a siaradwyr Cymraeg. (Mae’r targed hwn yi 
ar ffigurau ar gyfer y DU) 

2. Cynnydd o o leiaf 10% i wylio ar-lein i gynnwys S4C ar Iwyfann 
3.80 rhaglen i gael cyrhaeddiad o dros 100,000 o wylwyr. 



//////////////////////////// 

■ffllll//, 

- • cynuMeidfao. 

.dbyddwnyn 

///////////////////////////// 

IIIIUl H H 

■<ys Clic ac iPlayr 

W w 

I H I 



Cyrhaeddiad yw’r term a ddefnyddir ar 
gyfer nodi faint o bobl unigol sy’n gwylio 
gwasanaethau S4C ar deledu (a lie nodir hynny 
ar Iwyfannau eraill) dros gyfnod penodol. 


Mae’r asesiad hwn yn seiliedig ar fesur 
wythnosol 3 munud safonol BARB. Mae’r 
Awdurdod o’r farn fod y mesur hwn yn parhau i 
fod y mesur mwyaf addas ar gyfer gwasanaeth 
teledu S4C, fel sianel gydag amserlen amrywiol 
yn ystod y flwyddyn, a sianel sy’n darlledu 
hysbysebion. Byddwn hefyd yn cyhoeddi ac 
yn cadw llygad ar feini prawf cyrhaeddiad 
eraill, gan gynnwys y mesur 15 munud misol a 
chyrhaeddiad blynyddol y sianel fel dangosydd 
o effaith y sianel dros gyfnod o flwyddyn. 

Mae’r mesuryddion hyn yn cyfrannu at ddarlun 
mwy cynhwysfawr a chywir o’r defnydd o'r 
gwasanaeth gan ystod eang o wylwyr. 

Mae’r mesur cyrhaeddiad safonol a ddefnyddir 
gan ddarlledwyr ym Mhrydain yn gyfyngedig 
i fesur gwylio ar deledu ac nid yw’n ystyried 
defnydd o gynnwys ar Iwyfannau digidol. Mae’r 
defnydd a wneir o gynnwys S4C ar Iwyfannau 
digidol yn ystyriaeth bwysig, ac adroddir ar y 
defnydd hwn ar wahan. 


Nid yw’r data cyrhaeddiad isod, oni nodir fel 
arall, yn cynnwys defnydd arlein o gynnwys 
S4C. Wrth i ddefnydd o Iwyfannau newydd 
barhau i gynyddu yn sylweddol fe ddaw yn 
gynyddol bwysig i allu asesu perfformiad 
gwasanaeth S4C ar sail gyfunol, gan gymryd 
i ystyriaeth batrymau a defnydd arlein. Gan 
fod BARB yn dal yn y broses o baratoi ar 
gyfer darparu data cyfunol, nid yw’r asesiad o 
ddefnydd cynnwys S4C yn gallu ystyried natur 
gyfunol wylio ar deledu a defnydd arlein, ac 
felly cyflwynir data ar wahan isod. 

Yn ystod 2013, gwnaethpwyd dau newid 
sylweddol i’r panel a ddefnyddir gan BARB i 
fesur cynulleidfa S4C yng Nghymru, ac mae’r 
rhain wedi cael effaith ar y data cyrhaeddiad 
a ddarperir. 0 Fawrth laf 2013, lleihawyd 
panel ychwanegol BARB ar gyfer S4C yng 
Nghymru (sy’n wahanol i’r panel cyffredinol o 
400 o gartrefi yng Nghymru a ddefnyddir gan 
BARB ar gyfer mesur gwylio i wasanaethau 
darlledwyr eraill) o 200 o gartrefi i 100 o 
gartrefi, gan leihau cyfanswm panel S4C o 600 
i 500 o gartrefi. Mae hyn wedi arwain at lefel 
uwch o anghysondeb ar gyfer data rhaglenni 
unigol yn ystod y cyfnod. Addasiad gan BARB 
i’r dull o ganfod rhuglder Cymraeg y panelwyr 


oedd yr ail newid. Roedd BARB yn rhagweld y 
byddai’r newidiadau hyn yn gostwng ffigurau 
gwylio S4C tua 6% yn gyffredinol o Fawrth 
laf. Dylid bod yn ofalus felly wrth gymharu 
data 2013/14 gyda data hanesyddol ar gyfer y 
cyfnod 2009-2012. 

Mae canfyddiadau Cyfrifiad 2011 a gyhoeddwyd 
yn lonawr 2013 yn nodi fod 562,000 o 
siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Nid yw 
nifer y siaradwyr Cymraeg ar draws y DG yn 
wybyddus, er bod y defnydd o wasanaeth 
S4C a’r adborth o’r gynulleidfa ar draws y DG 
yn awgrymu bod nifer sylweddol o siaradwyr 
Cymraeg yn byw tu allan i Gymru ac yn 
defnyddio gwasanaethau Cymraeg megis S4C 
yn rheolaidd. 


Usage and Reach 


1. The S4C services should seek to maximise their reach among ta, _ 
speakers. (This target refers to Wales, but we will also report on UK fig 

2. Increase of at least 10% to online viewing for S4C content on digital platforms ; ~ 

JJ j I|| If [[ 11 Ml MW wMw W 

3.80 programmes to achieve a reach of over 100,000 viewers. 


////, 




///. 


Reach is the term used to indicate how many 
individuals watch S4C’s services on television 
(and, where indicated, on other platforms) over 
a particular period. 

This assessment is based on the BARB 
standard 3 minute weekly measurement, 
which the Authority believes continues to 
be the most suitable measurement for S4C’s 
television service, as a channel with a varied 
schedule during the year and also a channel 
that broadcasts advertisements. We will 
also publish and review other reach criteria, 
including the 15 minute monthly measurement 
and the channel’s annual reach as an indicator 
of the channel’s impact during the year. Such 
measures contribute to a more comprehensive 
and accurate picture of the usage of the service 
by a wide range of viewers. 

The standard reach measurement used by 
broadcasters in Britain is limited to television 
viewing and does not include use of content 
on digital platforms. The use made of S4C 
content on digital platforms is an important 
consideration and we also report on such usage 
separately. 


The reach data below, unless indicated 
otherwise, does not include online usage of 
S4C content. It will become more important, 
as usage of new platforms continues to 
increase significantly, to be able to assess 
the performance of S4C’s service on a 
consolidated basis. As BARB is still in the 
process of being able to provide consolidated 
data, the assessment of the usage of S4C’s 
content cannot fully take into consideration the 
complementary nature of television and online 
usage and therefore two distinct sets of data 
are provided below. 

During 2013, two significant changes were 
made to the panel used by BARB to measure 
S4C’s audience in Wales and these have had 
an effect on the reach data being provided. 
From 1st March 2013, the additional S4C- 
specific BARB panel in Wales (compared to 
the standard panel in Wales of 400 homes 
used by BARB to measure viewing of other 
broadcasters) was reduced from 200 homes 
to 100 homes, thus reducing the total S4C 
panel from 600 homes to 500 homes. This 
has resulted in a greater level of volatility for 
individual programme data during the period. 



The second change was an amendment 
by BARB to the means of ascertaining the 
panellists’ Welsh-language fluency. BARB 
predicted that this amendment would reduce 
viewing figures for S4C by around 6% overall 
from 1st March. Caution should therefore be 
used when comparing 2013/14 data with 
historical data for the period 2009-2012. 

The 2011 Census data published in January 2013 
showed that there are 562,000 Welsh speakers 
in Wales. The number of Welsh speakers across 
the UK is not known, although the usage of 
S4C's service and feedback from the audience 
across the UK suggests that a significant 
number of Welsh speakers live outside Wales 
and regularly access Welsh language services 
such as S4C. 







Cyrhaeddiad gwasanae 

1. Dylai gwasanaethau S4C geisio cyrraedi 



Mae’r graff isod yn nodi cyrhaeddiad (ar 
deledu) gwasanaeth S4C ar sail blynyddol, 
misol ac wythnosol. 


Gwelwyd gostyngiad yn y ffigurau wythnosol 
a misol ar draws y DG yn 2013/14, yn ogystal a 
chyrhaeddiad ymysg holl wylwyr yng Nghymru. 

Mae cyrhaeddiad ymysg siaradwyr Cymraeg, 
er ychydig yn is na'r blynyddoedd diweddar, 
wedi parhau yn weddol sefydlog ers 2009, 
sy’n dangos patrwm gwylio sefydlog o fewn y 
gynulleidfa graidd. 


Mae cyrhaeddiad blynyddol wedi cynyddu’n 
sylweddol ar draws y DG yn ystod 2013/14, 
o ganlyniad i argaeledd gwasanaeth S4C ar 
rwydwaith Virgin Media tu allan i Gymru am 
y tro cyntaf, yn ogystal a llwyfannau Sky a 
Freesat. 




The graphs below sets out the reach (on 
television) of the S4C Service on an annual, 
monthly and weekly basis. 


The weekly and monthly reach of the S4C 
service across the UK fell during 2013/14, as did 
reach amongst all viewers in Wales. 

Reach amongst Welsh-speakers, though 
somewhat lower than in the previous year, 
has remained broadly at the same level since 
2009, indicating a fairly stable viewing pattern 
amongst the core audience. 


Annual reach increased significantly across the 
UK during 2013/14, driven by the availability 
for the first time of S4C’s service across Virgin 
Media’s network outside Wales, alongside the 
Sky and Freesat platforms. 



















































































































Will 



I 2013 (2012: 5.2 

mmmnvn rjrmn 


Mwy na 6.5miliwn o bobl 

ar draws y DG wedi gwylio S4C yn ; 

4.76m o bobl tu allan i Gymru wedi gwylio S 

Mae dros 174,000 o bobl yn gwylio S4C tu allan i Gymru bob wythnos, gyda dros 4.76m wedi defnyddio 
gwasanaeth rywbryd yn ystod 2013/14 


till, 



Defnydd o gynnwys S4C - amser a dreulir 
yn gwylio 

Yn ystod 2013/14, mae cynnydd pellach wedi 
bod yn y nifer o funudau a wylir ar deledu ar 
gyfartaledd ymysg y gynulleidfa yng Nghymru, 
gan gynnwys siaradwyr Cymraeg, tra bod 
defnydd wedi gostwng ychydig o funudau ar 
draws y DG. 

Mewn geiriau eraill, mae nifer o'r gwylwyr 
ysgafnach heb wylio yn ystod 2013/14, ond 
mae’r nifer sylweddol sydd yn gwylio yn 
defnyddio mwy o gynnwys bob wythnos. Mae’r 
cynnydd hwn yn gyson gyda chanfyddiadau 
sy’n nodi fod gwerthfawrogiad cynulleidfa 
graidd S4C wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn. 



Cymru Siaradwyr Cymraeg yng Nghymru DG 


(Mae’r graft yn dangos y defnydd wythnosol ar gyfartaledd mewn oriau a munudau) 


////, 




M 


lllli 


ore than 6.5m million people 

throughout the UK watched S4C during 2013 (2012: 5.3m) 




1 


4.76m people outside Wales viewed S4C during 2013/14. ( 2012 :3.3m) 

Over 174,000 people view S4C every week outside Wales, with over 4.76m people having used the service 



Consumption of S4C content - time spent 
viewing 

During 2013/14, the average number of minutes 
viewed on television per week amongst 
those tuning in in Wales, including Welsh 
speakers continued to increase, whilst average 
consumption decreased by a small number of 
minutes across the UK. 

In other words, a number of the lighter 
viewers have not watched during 2013/14, 
however the significant number that have are 
consuming more content every week. This 
increase is consistent with indications that 
the appreciation of S4C’s core audiences has 
increased during the year. 




06:09 06:04 



rii 2012/13 
II 2013/14 


Wales 


Welsh speakers in Wales 


UK 


(Graph shows average weekly consumption in hours & minutes) 













Mae’r cynnydd o ran defnydd o wasanaethau arlein S4C ar draws y DG wedi parhau yn ystod 2013/14, gyda chynnydd o 41% mewn 
defnydd ar draws pob llwyfan, gan gynnwys Clic, iPlayer, YouView a TV Catchup o 2012 i 2013. 

Sesiynau Gwylio ar Ddyfeisiau Symudol 

Mae sesiynau gwylio ar ddyfeisiau symudol wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod 2013/14, gyda mwyafrif y cynnydd i’w briodoli i wylio 
drwy app Clic S4C ar ddyfeisiau iOS. 


1 , 200,0001 

1 , 000 , 000 - 

800,000 - 

600,000- 

400,000 - 

200,000 - 

0 -■ 


72,000 


2011 


1,051,000 



2012 2013 2013/14 


Gwylio arlein - Digwyddiadau 

Mae sesiynau gwylio arlein ar gyfer darllediadau S4C o ddigwyddiadau wedi cynyddu mwy na 17% (2012 i 2013) 
i fwy na 133,000 o sesiynau ar Clic ac iPlayer. 


135,000- 

130,000- 

125,000- 

120 , 000 - 

115,000- 

110 , 000 - 

105,000- 

100 , 000 - 


112,728 



131,464 



133,772 



0 


2012 


2013 


2013/14 


6 , 000,000 



2009 2010 2011 2012 2013 2013/14 

The increase in demand for S4C’s online services across the UK continued during 2013/14, with a 41% increase in usage across all 
platforms including Clic, iPlayer, YouView and TVCatchup from 2012 to 2013. 

Viewing sessions on Mobile devices 

Viewing sessions on mobile devices increased significantly during 2013/14, with the majority of the increase attributable to viewing 
through S4C’s Clic app for iOS devices. 


1 , 200 , 000 -| 

1 , 000 , 000 - 

800,000- 

600,000- 

400,000 - 

200,000 - 

0 -■ 


72,000 


2011 


305,000 



2012 


1,051,000 



2013 2013/14 


Online viewing of Events 

Online viewing sessions for S4C’s events coverage increased by more than 17% (2012 to 2013) 
to over 133,000 sessions through Clic and iPlayer. 


135,000 

130,000- 

125,000- 

120 , 000 - 

115,000- 

110 , 000 - 

105,000- 

100 , 000 - 


112,728 



131,464 



133,772 



0 


2012 


2013 


2013/14 































1 

2 

IS 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 


Rhaglenni 

Y Gwyll - Pennod 1 (1 o 2) 

Y Gwyll - Pennod 1 (2 o 2) 

Y Gwyll - Pennod 2 (1 o 2) 

Y Gwyll - Pennod 2 (2 o 2) 

Y Gwyll - Pennod 3 (1 o 2) 

Ffilm Cyw: Y Raplyfr Coll 
Dona Direidi - Be Wnei Di? 

Y Gwyll - Pennod 4 (2 o 2) 

Y Gwyll - Pennod 3 (2o 2) 

Y Gwyll - Pennod 4 (1 o 2) 
Dwylo'r Enfys - Sasha 
Rownd a Rownd - Pennod 104 
Henri Helynt - Nadolig Llawen 
Gwaith/Cartref - Pennod 1 
Octonots - Yr Octonots ac Antur 
Gwaith/Cartref - Pennod 10 
Dwylo'r Enfys - Efa 
Dwylo'r Enfys - Enfys 
Cyw: Diwrnod i'r Brenin 
Dwylo'r Enfys - Joel 


3 peppa 


4 Heno 

5 Sam Tan 

6 Y Gwyll 

7 Gwaith/Cartref 

o DwvorFnvs 

9 Octonots 

10 Henri Helynt 

11 Prynhawn Da 

12 Ben Dant 

13 Eisteddfod Genedlaethol; 

“ m Wim 

yr Urdd 2013 

17 Cyw 

18 Stwnsh Sadwrn 

19 Sqorio 

20 Cwowrdd Cadi 


// 



Programmes 


Y Gwyll - Pennod 1 (1 o 2) 

Y Gwyll - Pennod 1 (2 o 2) 

Y Gwyll - Pennod 2 (1 o 2) 

Y Gwyll - Pennod 2 (2 o 2) 

Y Gwyll - Pennod 3 (1 o 2) 

Ffilm Cyw: Y Raplyfr Coll 
Dona Direidi - Be Wnei Di? 

Y Gwyll - Pennod 4 (2 o 2) 

Y Gwyll - Pennod 3 (2 o 2) 

Y Gwyll - Pennod 4 (1 o 2) 

Dwylo'r Enfys - Sasha 
Rownd a Rownd - Pennod 104 
Henri Helynt - Nadolig Llawen 
Gwaith/Cartref - Pennod 1 
Octonots - Yr Octonots ac Antu 

Dwvlo'r Enfvs - Joel 4.240 











Mae S4C wedi datblygu ystod o apps ar gyfer 
dyfeisiau iOS ac Android, gan gynnwys App 
Clic sy'n galluogi defnyddwyr i wylio cynnwys 
S4C ar ddyfeisiau symudol, ac yn ogystal nifer 
o Apps ar gyfer plant a phobl ifanc. 


Mae’r galw am apps S4C yn parhau, gyda’r 
cyfanswm lawrlwythiadau ar draws ddyfeisiau 
iOS ac Android yn fwy na 200,000 erbyn 
diwedd 2013. 


^ Plant 

Cyw 


O Tywydd 

O clie 

Digwyddiadau 


10 safle we uchaf 

nimwniuunnmmjLHi 
Bu defnydd sylweddol eto 'efannau S4C yn ystod 201 


2 

%l 

Iff / 

W/ 

6 

m 

8 

9 

10 



Gwefa 


clic 
cyw 

/JmW) 

Stwnsh 
search 
sgorio 
ygbi 

adloniant 

rowndarownd 

chwaraeon 


Sesiynau 


1,249,129 
554,905 
450,331 
234,832 
121,699 
91,457 
77,628 
41,531 
33,552 
33,181 



S4C has developed a range of apps for iOS and 
Android devices, including the Clic app which 
enables users to view S4C content on mobile 
devices, and also several Apps for children and 
'/mnmmfijm-/ ///// // / // /// // // ////, 


The demand for S4C’s Apps is continuing, with 
a total number of downloads, across iOS and 
Android platforms of more than 200,000 by 
the end of 2013. 


O Children 

Cyw 


O Weather 


0 fewn un sianel a phresenoldeb arlein, mae 
gwrthdaro cynhenid yn bodoli rhwng ceisio 
gwasanaethu cynulleidfa eang a cheisio sicrhau 
fod pob rhaglen yn denu ffigurau gwylio uchel. 
Mae’r Awdurdod yn awyddus i sicrhau fod nifer 
teilwng o raglenni yn rhoi cyfleoedd ar gyfer 
gwylio torfol yn ystod y flwyddyn, ond gan 
sicrhau nad yw hyn yn digwydd ar draul pwrpas 
darlledu gwasanaeth cyhoeddus y sianel. 


Er mwyn ceisio dangos yr amrediad eang o 
genres a rhaglenni sy’n denu cynulleidfaoedd 
teilwng, heb o anghenraid fod dros 100,000, 
nodir isod y 10 rhaglen fwyaf poblogaidd fesul 
genre. 

Yn ystod 2013/14 denodd 54 rhaglen gynulleidfa 
o 100,000 neu fwy, gyda’r rhestr yn cynnwys 
cymysgedd o Chwaraeon, Pobol y Cwm a 
Digwyddiadau. Denodd 96 rhaglen gynulleidfa 
o fwy na 90,000. Yn ystod 2012 denodd 98 
rhaglen gynulleidfa o dros 100,000 o unigolion, 
gyda nifer uwch o raglenni chwaraeon yn 
cyrraedd y rhestr. 


Mae'r graft isod yn nodi’r nifer o raglenni a ddenodd dros 
50,000 o wylwyr yn ystod 2013/14. 



Nifer o raglenni 


Within one channel and online presence, there 
exists an inherent tension between the aim of 
serving a diverse audience and also aiming 
for every programme to achieve high viewing 
figures. The Authority is eager to ensure that 
a sizeable number of programmes provide 
opportunities to attract substantial audiences 
during the year, but to ensure that this is not 
achieved to the detriment of S4C’s public 
service purposes. 


In order to demonstrate the wide spectrum of 
genres and programmes that attract sizeable 
audience figures, not necessarily over 100,000, 
the ten most popular programmes in every 
genre are set out below. 

During 2013/14, 54 programmes reached over 
100,000 individuals, with the list comprising 
a mix of Sports, Pobol y Cwm and Events. 96 
programmes reached an audience of 90,000+ 
individuals. During 2012, 98 programmes 
reached over 100,000 individuals, with a 
greater number of sports programmes included 
in the list. 


The graph below shows the number of programmes that 
attracted 50,000+ viewers during 2013/14. 



Number of programmes 






46 


10 Rhaglen uchaf S4C fesul genre yn 2013 
S4C Top 10 Programmes by genre in 2013 

Adloniant 

Entertainment 

Cyrhaeddiad/Reach(000) 


H 

Jonathan 

103 

2 

Jonathan 

98 

3 

Jonathan 

93 

4 

Noson Lawen 

88 


Jonathan 

83 

6 

Jonathan 

82 

7 

Jonathan 

74 

8 

Jonathan 

ftftfftft 

9 

Noson Yng Nghwmni... 

70 

10 

Noson Lawen 

68 


Celfyddydau 

Arts 


1 

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith 



Cymru Bryn Terfel 

80 

2 

Y Babell Len 

56 

If 1 

Y Babell Len 

47 

m i 

Gwyl Cerdd Dant 2013 

41 

n 

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith 



Cymru Bryn Terfel 

40 

6 

Gwyl Cerdd Dant 2013 

38 

ft ft 

Y Babell Len 

34 

8 

Y Babell Len 

33 

9 

Gwyl Cerdd Dant 2013 

31 

10 

Pethe 

29 

Cerddoriaeth 

Music 


f1 . 

Cyngerdd Caneuon 



Robat Arwyn 

109 

2 

Can 1 Gymru 2013 

92 

3 

Cor Cymru 2013 

91 

ft 

Gwyl Corau Meibion 



Cymry Llundain 2012 

86 

ft 1 

Cyngerdd Apel Y Philipinau 

85 

6 

Cor Cymru 2013 

84 

r ft 

Cor Cymru 2013 

78 

= 

Carolau Llandudno 

78 

If 1 

Cor Cymru 2013 

72 

10 

Nadolig Bryn Terfel 

69 

Chwaraeon 

Sport 


1 ft 

Y Clwb Rygbi 



(Cymru Dan 20 V Lloegr Dan 20) 

408 

m i 

Y Clwb Rygbi (Geilch V Scarlets) 

363 

3 

Sgorio (Grimsby Town V Wrexham) 

348 

m l 

Y Clwb Rygbi 



(Yr Alban Dan 20 V Cymru Dan 20) 

348 

R I 

Y Clwb Rygbi (Gleision V Gweilch) 

318 

6 

Y Clwb Rygbi (Scarlets V Ulster) 

303 

7 1 

Y Clwb Rygbi (Ulster V Scarlets) 

299 

8 

Y Clwb Rygbi (Dreigiau V Gweilch) 

298 

9 

Y Clwb Rygbi (Munster V Gleision) 

289 

10 

Y Clwb Rygbi (Munster V Dreigiau) 

280 

Meithrin 

Pre-School 


m l 

Wibli Sochyn Y Mochyn 

52 

2 

Y Diwrnod Mawr 

36 

3 

Bla Bla Blewog 

34 

4 

Igam Ogam 

33 

5 

Cwpwrdd Cadi 

32 

= 

Marcaroni 

32 

m 

Octonots 

32 

m l 

Ti Fi A Cyw 

32 

= 

Myffin Y Mul 

32 

10 

Sam Tan 

29 


47 


Digwyddiadau 

Events 

Cyrhaeddiad/Reach(000) 


i , 

Llangollen /13 - Cor Y Byd 

125 

ft 

Eisteddfod Yr Urdd 2013 - 



Cyngerdd Yr Urdd 

116 

m l 

Llangollen /13 - Cyngerdd Gala 

102 

m 

Eisteddfod Yr Urdd 2013 

102 

5 

Eisteddfod Yr Urdd 2013 

101 

6 

Llangollen /13 - Cyngerdd Corau Meibion 

98 

7 

Eisteddfod Yr Urdd 2013 

95 

8 

Eisteddfod Yr Urdd 2013 

89 

9 

Eisteddfod Yr Urdd 2013 

85 

10 

Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 

83 

m i 

Eisteddfod Yr Urdd 2013/ 

83 


Dogfennau 

Documentaries 


1 

Gray; ‘Sdim Cywilydd Mown Llefain 136 

2 

Cefn Gwlad 

87 

3 

Tri Tryweryn 

83 

4 

Cefn Gwlad 

ft ft ftfft ft 

M 

Adelina Patti 

70 

6 

Y Stormydd Maw 

r 65 

7 

Cofio Senghennydd 64 

ft ft 

Cefn Gwlad 

63 

ft 

Cefn Gwlad 

/ ft ft ft 62 

10 

Yr Anialwch 

60 

= 

Delme Thomas: Brenin Y Strade 60 

Ff ///// 

Cefn Gwlad 

60 

Drama 

Drama 

1 ft 

Y Gwyll 

93 

2 

Teulu 

ft ft ft 85 

ft I 

Teulu 

ft ft 84 

4 

35 Diwrnod 

1 ft ft 83 

/»////////// 

Gwaith/Cartref 

1 ft ft ml 

6 

Y Gwyll 

80 

ft h 

Teulu 

ft ft ftfftft 

8 

Teulu 

74 

9 

Teulu 

ft ft ftftfti 

10 

Teulu 

70 

Drama leunctid 

Youth Drama 


1 ft 

Rownd A Rownd 

65 

2 

Rownd A RoWnd 

ft ft ft 54 

ft 1 

j Rdwnd A Rpwnd 

52 

4 

. Rownd A Rowic 

50 

ft 

Rownd A Rownd 

47 

= 

Rownd A Rownd 

47 

= 

Rownd A Rownd’ 

47 

8 

Rdwnd A Rownd 

46 

= 

Rownd A Rownd 

46 

10 

Rownd A Rownd 

45 

T ft 

Rownd A Rownd 

45 

Ffeithiol 

Factual 

1. 

Doctor Doctor 

54 

ft 

999: Y Glas 

36 

3 

999: Ambiwlans i 

\wyr Cymru 34 

= 

999: Y Glas 

ft ft 34 

ft i 

Doctor Doctor 

32 

ft 

Doctor Doctor 

1 ft 1 ft 1 ftfft 

ft ft 

999: Y Glas 

ft ft 31 

8 

999: Y Glas 

ft ft 29 

9 

Doctor Doctor 

24 

fj 

Doctor Doctor 

1 ft ft ftfm 


1 ft ft ft ft 



49 










Wh 


ill 


4. Sicrhau bod gwasanaethau S4C yn darparu gwerth am arian i’r gynulleidfa 



llll i 

it 


III 


w, 


III i/I 


■ 


Mae’r Awdurdod yn anelu i sicrhau fod y canran 
uchaf posibl o incwm cyhoeddus S4C yn cael 
ei wario ar gynnwys sy’n gymharus o ran 
ansawdd gyda chynnwys rhaglenni rhwydwaith 
y DG, tra’n sicrhau ar yr un pryd fod rhaglenni 
yn cael eu cynhyrchu yn y modd fwyaf 
effeithlon a bod cost gorbenion yn parhau yn 
isel. 

Gwerth am arian yw'r berthynas rhwng cost 
a pherfformiad S4C fel gwasanaeth ac fel 
sefydliad. 

Ar gyfer darlledwr cyhoeddus, mae hyn yn 
golygu darparu gwasanaeth cynhwysfawr o 
safon uchel ar deledu a chyfryngau digidol 
sy’n cael ei ddefnyddio a’i werthfawrogi gan 
y gynulleidfa, gan wneud hynny mewn modd 
effeithlon o ran y defnydd o adnoddau ariannol. 


Sut i fesur Gwerth am Arian? 

Mae Awdurdod S4C wedi datblygu nifer o 
ddulliau o asesu’r gwerth am arian y mae S4C 
yn ei gyflawni, a chyflwynir nifer o ddulliau yn 
yr adroddiad hwn, gan gynnwys: 


• Perfformiad ariannol a chynulleidfa S4C, 

• Gwerth fesul genre, 

• Dosraniad gwariant S4C, 

• Asesiad o’r Rhaglen Effeithlonrwydd a 
gostyngiadau cwmpas, 

• Asesiad o gost cynnwys S4C fesul awr/genre, 

• Cost y gwylwyr yr awr S4C, 


Blaenoriaeth gyntaf yr Awdurdod yw sicrhau • Effaith Economaidd S4C, 
bod S4C yn darparu gwasanaethau o ansawdd 

uchel, ar deledu a llwyfannau perthnasol yn y • Buddsoddiad S4C ar draws Cymru, a 
cyfryngau digidol, sy'n cwrdd ag anghenion ei 

chynulleidfa. Mae hefyd yn bwysig i sicrhau bod • Strategaeth Fasnachol S4C. 
y buddsoddiad yng ngwasanaethau S4C yn 
rhoi gwerth priodol am arian. 


Mae’n amcan strategol gan Awdurdod S4C 
i sicrhau bod y canran uchaf posibl o incwm 
cyhoeddus S4C yn cael ei wario ar raglenni 
a chynnwys. Elfen arall o hyn yw sicrhau fod 
costau rhedeg sefydliad S4C, h.y. y gorbenion, 
yn parhau i fod yn ganran fechan o wariant 
S4C. 


Yn ogystal a gosod blaenoriaethau a thargedau 
ar gyfer buddsoddiad S4C mewn rhaglenni a 
chynnwys, ac felly sicrhau perfformiad ariannol 
S4C, mae’r Awdurdod hefyd am sicrhau (drwy’r 
mesuryddion perfformiad a nodir uchod) fod 
y buddsoddiad hwn yn dwyn ffrwyth, ac yn 
apelio at gynulleidfa eang yng Nghymru, trwy’r 
DG a thu hwnt i hynny (lie mae hawliau’n 
caniatau). 

Mae’r Awdurdod yn falch o’r camau pwysig 
sydd wedi eu hadnabod a’u gweithredu ers 
2010, ac yn credu bod S4C yn darparu gwerth 
am arian, ac y bydd gwelliannau fydd i’w cael 
yn y dyfodol o ran cynyddu gwerth am arian 
ac effeithlonrwydd ariannol yn llai na’r rhai a 
adnabuwyd ac a gyflawnwyd ers 2010. 

0 ystyried effeithlonrwydd presennol y sianel, 
mae'n bosibl iawn y byddai unrhyw doriadau 
pellach yn effeithio ar gyllideb cynnwys S4C, 
ac yn y pen draw yn cael effaith gweladwy ar 
wasanaeth S4C. 



The Authority is committed to ensuring that 
the highest possible percentage of S4C’s public 
income is spent on content which is comparable 
to UK network quality, whilst ensuring that 
programmes are made as efficiently as possible 
and that the cost of S4C’s overheads remains 
low. 

Value for money is the relationship between 
S4C’s cost and performance as a service and as 
an organisation. 

For a public service broadcaster, this means 
providing a comprehensive service of a high 
standard on television and digital media which 
is used and appreciated by the audience, and 
doing so in an efficient manner in terms of the 
use of financial resources. 

The Authority’s first priority is to ensure 
that S4C provides a high-quality service, on 
television and relevant digital media platforms, 
which meets the needs of its audience. It is 
also important to ensure that the investment 
in S4C’s services delivers appropriate value for 
money. 


How to measure Value for Money? 

The S4C Authority has developed a number 
of methods for assessing the value for money 
that S4C delivers, and several methods are 
presented in this report, including: 


• S4C’s audience and financial performance, 

• Value by genre, 

• Distribution of S4C’s expenditure, 

• Assessment of S4C’s Efficiency Programme 
and Scope Reductions, 

• Assessment of S4C’s content cost per 
hour/genre, 

• S4C’s cost per user hour, 

• S4C’s Economic Impact, 

• S4C’s investment across Wales, and 

• S4C’s Commercial Strategy. 


It is a strategic objective for the S4C Authority 
to ensure that the highest possible percentage 
of S4C’s public income is spent on programming 
and content. This also means ensuring that the 
costs of running S4C as an organisation, i.e. the 
overheads, continue to be a small percentage of 
S4C’s total expenditure. 


In addition to setting priorities and targets 
for investment by S4C in programming and 
content, and therefore ensure S4C’s financial 
performance, the Authority also wishes to 
ensure (through the performance measures 
outlined above) that this investment bears 
fruit, and appeals to a wide audience in Wales, 
throughout the UK and further afield (where 
rights permit). 


The Authority commends the significant 
measures that have been identified and 
implemented since 2010, and believes that 
S4C does provide value for money, and that 
improvements that may be identified in the 
future in terms of increasing value for money 
and financial effectiveness will be of a different 
scale to those identified and delivered since 
2010. 


Given S4C’s current efficiency, there is a high 
probability that any future cuts would impact 
on S4C’s content budget and, ultimately, would 
have a visible impact on S4C’s service. 



Mae’r Cytundeb Gweithredu rhwng Awdurdod 
S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC yn cynnwys 
nifer o ddarpariaethau sy’n ymwneud ag 
effeithlonrwydd ariannol. 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi cyflawniad 
Awdurdod S4C yn erbyn y rhaglen 
effeithlonrwydd a’i berfformiad yn unol ag 
anghenion y Cytundeb Gweithredu. 

Er mwyn lleihau effaith y gostyngiad ariannol 
sylweddol y mae S4C wedi ei wynebu rhwng 
2010 a 2014 ar y gwasanaeth rhaglenni, mae 
arbedion effeithlonrwydd wedi bod yn ofynnol 
ym mhob ardal o weithgareddau S4C. 

Mae wedi bod yn angenrheidiol hefyd i 
gyflwyno nifer o ostyngiadau cwmpas, gan 
gynnwys dirwyn i ben wasanaeth cydamserol 
manylder uwch S4C, Cliriun. Un effaith 
anffodus sy’n deillio o'r penderfyniad yw bod 
darllediadau S4C o gemau Rygbi Rhyngwladol, 
lie mae’r rhain hefyd yn cael eu darlledu ar yr 
un pryd gan y BBC, yn cael eu hystyried i fod o 
ansawdd dechnegol is. 


Arbedion effeithlonrwydd cyfansawdd (gros) 


Mae’r Awdurdod wedi gosod targed i S4C 
sicrhau, erbyn 2014, y bydd y gostyngiad yn y 
swm a gaiff ei wario ar gostau mewnol S4C yn 
ddim llai na’r gostyngiad yn y gyllideb cynnwys 
sydd wedi digwydd o ganlyniad i’r toriad 
yn incwm cyhoeddus S4C. 

Yn 2010, roedd cyllideb cynnwys S4C (heb 
gynnwys costau sy’n uniongyrchol gysylltiedig 
a’r gwasanaeth rhaglenni) yn £83m. Erbyn 
2014, amcangyfrifir ar hyn o bryd mai £67m 
yw’r isafswm a fydd yn cael ei fuddsoddi 
mewn cynnwys. Mae hyn yn ostyngiad o 
19%. Mae’r Awdurdod felly’n disgwyl gweld 
S4C yn cyflawni arbedion effeithlonrwydd a 
gostyngiadau cwmpas sy’n uwch nag 20% 
rhwng 2010 a 2014. 

Mae’r Cytundeb Gweithredu yn cynnwys 
targed o 15% ar gyfer arbedion effeithlonrwydd 
a gostyngiadau cwmpas am y cyfnod o 1 
Ebrill 2013 tan 31 Mawrth 2015, o’i gymharu 
a chyllideb 2012. Mae targed yr Awdurdod 
ar gyfer 2010-1014 o 20% yn cyfateb i 5% y 
flwyddyn, ar gyfartaledd. Mae’r un ganran 
gyfartalog felly yn berthnasol i’r cyfnod o dair 
blynedd rhwng 2012 a 2015. 


Mae mesurau effeithlonrwydd a gostyngiadau 
sydd eisoes wedi eu gweithredu gan S4C hyd 31 
Mawrth 2014 wedi cynhyrchu dros £8.9m mewn 
gwir arbedion gros (heb ystyried chwyddiant) 
ac mae disgwyl cyflawni arbedion pellach o 
£3.6m erbyn 31 Mawrth 2015. Mae’r targedau 
a osodwyd gan yr Awdurdod a’r Cytundeb 
Gweithredu eisoes wedi arwain at £6m o 
arbedion uwchben y targed. 0 ganlyniad, mae’r 
gyllideb cynnwys wedi cynyddu o £65m i dros 
£67m yn 2012 a 2013. 

Mae’r rhaglen effeithlonrwydd wedi cynnwys 
gostyngiad sylweddol yn nifer a chostau 
staff S4C. Hyd yma mae 61 o swyddi wedi 
eu cau yn dilyn diswyddiadau gwirfoddol 
a gorfodol. Mae'r gweithlu wedi gostwng 
o 166.75 FTE ar ddechrau 2010 i 126.6 FTE 
erbyn mis Mawrth 2014, ac mae buddiannau 
cytundebol a ddarperir i staff hefyd wedi eu 
lleihau. Mae ystod y gweithgareddau cefnogi 
cynnwys, ymchwil a chyfathrebu wedi eu 
lleihau. Mae gofod sbar o fewn pencadlys S4C 
wedi ei rentu i bartneriaid yn y diwydiannau 
creadigol, a bellach mae pencadlys S4C yng 
Nghaerdydd yn ganolfan cyfryngau sy’n gartref 
i amrywiaeth o gwmni’au creadigol. 

Bydd arbedion effeithlonrwydd yn y dyfodol 
yn cynnwys nifer o brosiectau ar y cyd gyda 
BBC Cymru lie mae’r ddau sefydliad wedi 
adnabod cyfleoedd posibl i gydweithredu. 

Mae’r gwaith hwn yn cael ei oruchwylio gan 
Fwrdd Partneriaeth ar y Cyd S4C/BBC Cymru. 
Mae gwaith yn ymwneud a chyd-leoli posibl 
gweithgareddau S4C a BBC Cymru yng 
Nghaerdydd yn parhau yn dilyn penderfyniad 
amodol yr Awdurdod ym Mawrth 2014 i 
gydleoli nifer o swyddogaethau S4C gyda 
BBC Cymru mewn canolfan ddarlledu newydd 
yng Nghaerdydd. Mae prosiectau eraill hefyd 
dan ystyriaeth, gan gynnwys cydweithio ar 
ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr, hyfforddiant a 
chaffael. 


lae’ 


Mae’r toriadau y bu’n rhaid eu gweithredu sy’n gysylltiedig a’r gwasanaeth rhaglenni yn cynnwys: 


• Gostyngiad o 34% yn y gost fesul awr o gyfanswm yr oriau a drosglwyddir o £16.4k 

• Gostyngiad o 41% yn y gost fesul awr o gynnwys a gomisiynwyd o £52.7k i £31.1k 

• Cost cyfartalog fesul awr pob genre rhaglen yn parhau i ostwng. 


ii yn cynnwy 
i £10.8k 


Roedd gorbenion yn 4.4% o gyfanswm costau S4C yn 2013/14. 




I 


, 



S3 



The Operating Agreement between the S4C 
Authority and the BBC Trust includes provisions 
relating to financial efficiencies to be identified 
and delivered by S4C. These provisions require 
any and all efficiency savings to be retained by 
S4C and to be reinvested in S4C’s services. 

This report set out the delivery of the S4C 
Authority’s efficiency programme and also its 
performance against the requirements of the 
Operating Agreement. 

In order to minimise the impact on the 
programme service of the substantial funding 
reduction which S4C has faced between 2010 
and 2014, efficiency savings have been required 
in all areas. 

Some scope reductions have also had to be 
implemented. These have included closing 
down the high definition terrestrial simulcast 
service, Cliriun. This has had the unfortunate 
consequence that S4C’s transmission of 
International Rugby matches, where these are 
broadcast simultaneously with those of the 
BBC, are perceived to be of lower quality by 
comparison. 


The Authority has set a target to ensure that by 
2014 the percentage reduction in the amount 
spent on S4C’s internal costs is no less than the 
reduction in the content budget resulting from 
the cut in S4C’s public income. 

In 2010, S4C’s content budget (not including 
costs directly associated with the programme 
service) was £83m. By 2014 it is currently 
estimated that the minimum amount that 
will be invested in equivalent content will be 
£67m. This equates to a reduction of 19%. The 
Authority is therefore expecting to see S4C 
deliver efficiency savings and scope reductions 
in excess of 20% between 2010 and 2014. 

The Operating Agreement between the S4C 
Authority and the BBC Trust includes an 
efficiency savings and scope reduction target 
of 15% for the period 1 April 2013 to 31 March 
2015, as compared with S4C’s 2012 budget. The 
Authority’s 2010-2014 target of 20% equates to 
5% per annum, on average. The same average 
percentage is thus applied to the three year 
period between 2012 and 2015. 


Programme-related cuts have included: 


///, 




• A 34% reduction in cost per hour of total transmitted hours from £16.4k to £10.8k 
A 41% reduction in cost per hour of commissioned content from £52.7k to £31.1k 

• A continuing reduction in the average cost per hour of every programme genre. 


Overhe; 


ccounted for 4.4% of S4C's total costs in 2013/14. 


f 



Cumulative efficiencies (gross) 


Efficiency measures and reductions already 
implemented by S4C have to 31 March 2014 
realised over £8.9m in actual gross savings (not 
adjusted for inflation) and further savings of 
£3.6m are expected to be realised by 31 March 
2015. The targets set by the Authority and the 
Operating Agreement have to 31 March 2014 
been exceeded by £6m. As a result the content 
budget has been increased from a baseline of 
£65m to over £67m in 2012 and 2013. 

The efficiency programme has included a 
significant reduction in S4C’s headcount and 
staffing costs. To date, 61 posts have been 
closed following voluntary and compulsory 
redundancies. The workforce has reduced 
from 166.75 FTEs at the beginning of 2010 
to 126.6 FTEs by March 2014 and contractual 
benefits provided to staff have been reduced. 
Content support, research and communications 
activities have been reduced. Surplus capacity 
within S4C’s headquarters building has been 
leased to partners in the creative industries. 
S4C’s headquarters in Cardiff is now, in effect, 
a media centre that houses a range of creative 
companies. 

Future efficiencies envisaged include a number 
of collaborative projects with BBC Cymru 
where both organisations have identified 
potential opportunities for cooperation. This 
work is being overseen by the S4C/BBC 
Wales Joint Partnership Board. Work relating 
to the possible co-location of S4C and BBC 
Cymru’s operations in Cardiff is well under 
way, following the Authority’s decision in 
principle in March 2014 to co-locate a number 
of S4C’s functions with BBC Cymru in a new 
broadcasting centre in Cardiff. Other projects 
being considered include cooperating in 
relation to the provision for learners, training 
and procurement. 

































Incwm Cyhoeddus 
Public Income 



Mae incwm cyhoeddus S4C wedi gostwng 
o £101m yn 2009 i £83m yn 2013. Mae 
cyllideb cynnwys S4C wedi gostwng pro¬ 
rata o £82.3m (12 mis) yn 2009 i £83.5m yn 
2013/14 (15 mis). 

Mae’r llinell fylchog ar gyfer 2013/14 yn nodi 
cyfanswm yr incwm cyhoeddus ar gyfer 
y cyfnod 15 mis, gyda’r llinell ddi-dor yn 
nodi’r cyfanswm pro-rata ar gyfer blwyddyn 
galendr2013. 


S4C’s Public income has reduced from 
£101m in 2009 to £83m in 2013. S4C's 
content budget has reduced pro-rata from 
£82.3m (12 months) in 2009 to £83.5m in 
2013/14 (15 months). 


The dotted line for 2013/14 notes the total 
public income for the 15 month period, with 
the solid line noting the pro-rata total for 
the 2013 calendar year. 


Cyrhaeddiad 

Reach 



DG/UK 

Cymru/Wales 


Siaradwyr Cymraeg yng Nghymru 
Welsh speakers in Wales 


Cost yr awr - comisiynau 
Cost per hour - commissions 



Mae Cost yr Awr rhaglenni a gomisiynir gan S4C 
wedi gostwng yn sylweddol flwyddyn ar flwyddyn 
ers 2009 o £52.7k i £31.Ik yn 2013/14. 

The cost per hour of S4C’s commissioned content 
has reduced significantly year-on-year since 2009 
by 41% - from £52.7k to £31,1k in 2013/14. 


Cost yr awr - holl oriau darlledu 
Cost per hour - all transmission hours 



Mae Cost yr Awr holl oriau darlledu S4C wedi 
gostwng yn sylweddol o 34% o £16.4k yn 2009 i 
£10.8k yn 2013/14. 

The cost per hour of S4C’s total transmission hours 
has reduced significantly by 34% from £16.4k in 
2009 to £10.8k in 2013/14. 


Cost y gwyliwr yr awr 
Cost per user hour 



Mae ‘cost y gwyliwr yr awr’ cynnwys S4C wedi 
gostwng o £1.29 yn 2009 a £1.42 yn 2010 i £1.21 yn 
2013/14. 

The cost per user hour of S4C’s content has 
reduced from £1.29 in 2009 and £1.42 in 2010 to 
£1.21 in 2013/14. 



























































































Mae’r graff isod yn dangos y berthynas 
rhwng (i) cyfanswm y buddsoddiad ariannol 
gwreiddiol a wneir ym mhob genre gan S4C, 

(ii) cyfanswm y nifer o oriau a ddarlledir fesul 
genre a (iii) y defnydd meintiol o gynnwys S4C. 

Mynegir cyfanswm y defnydd o'r cynnwys 
(h.y. cyfanswm y gwylio ar gyfer rhaglenni 
ym mhob genre) fel maint pob cylch. Mae’r 
cylchoedd yn cynrychioli’r nifer o funudau o 
gynnwys S4C a wyliwyd ar y teledu drwy’r DG 
yn ystod 2013/14. 


0 fewn un sianel deledu, mae gan S4C, fel 
darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, ddyletswydd 
i ddarparu amrediad eang o raglenni a 
chynnwys safonol ar gyfer ei chynulleidfa. 

Mae disgwyl i’r cynnwys hyn apelio at ddant 
cynulleidfa eang iawn ar draws nifer fawr o 
genres. Mewn sefyllfa o’rfath, mae’n anochel 
na fydd pob rhaglen yn denu cynulleidfaoedd 
torfol sylweddol. 

Mae gofyn felly i S4C fuddsoddi mewn genres 
na fydd o bosibl yn denu’r cynulleidfaoedd 
mwyaf, ar yr un pryd bydd buddsoddiad mewn 
genres eraill yn creu cynulleidfaoedd mwy ac 
felly ddiwallu cysyniad gwahanol o ran gwerth. 


Mae dyletswydd y sianel i ddarparu amrediad 
eang o gynnwys yn rhoi cyd-destun i asesu 
‘gwerth’ gwasanaeth S4C, ac o ganlyniad nid 
oes modd asesu gwerth S4C yn wrthrychol gan 
ddefnyddio un ffigwr gwylio cyfansawdd yn 
unig. 

Ceir rhagor o wybodaeth am fuddsoddiad S4C 
yn y gwasanaeth rhaglenni yn yr adroddiad 
Gwariant yn y Datganiad Ariannol. 



57 



The graph below shows the relationship 
between (i) the total initial financial investment 
made by S4C in each genre, (ii) the total 
number of hours broadcast per genre and (iii) 
the quantitative usage of S4C’s content. 

The total usage of the content (i.e. the total 
viewing for programmes in each genre) is 
expressed by the size of each circle. The 
circles represent the number of minutes of 
S4C’s content that were viewed on television 
throughout the UK during 2013/14. 


Within one television channel, S4C, as a public 
service broadcaster, has a duty to provide a 
broad range of high-quality programmes and 
content for its audience. This content must 
appeal to a very wide audience across a large 
number of genres. In such a situation, it is 
inevitable that not all programmes will draw 
substantial mass audiences. 

Put simply, S4C has to invest in public service 
genres that may not always gain the highest 
viewing figures and conversely financial 
investment in other genres may generate 
greater audience and therefore a different 
conception of value. 


This duty to provide a broad range of content 
provides context for the assessment of the 
’value’ of S4C’s service, and as a result it’s not 
possible to objectively assess the value of S4C 
using only one composite viewing figure. 

Further information regarding S4C’s investment 
in the programming service can be found in 
the Expenditure report in the Statement of 
Accounts. 


















Rhaglenni a gomisiynwyd gan S4C 



I Costau’n ymwneud a’r Gwasanaeth Rhaglenni 


Costau gweithredu a gweinyddu 


79.5% o wariant cronfa gyhoeddus S4C wedi ei 
fuddsoddi mewn rhaglenni a gomisiynwyd. 

16.1% yn ymwneud a chostau yn cynnwys costau 
technegol (er enghraifft, darlledu, dosbarthu 
a throsglwyddo), gwasanaethau mynediad 
(megis isdeitlo a sain ddisgrifio), cyfathrebu 
a marchnata, ymchwil, costau comisiynu a 
thrwyddedau darlledu. 

4.4% o gronfa gyhoeddus S4C yn cael ei wario ar 
gostau gweithredu a gweinyddu - h.y. 
gorbenion. 


Cost yr Awr Cynnwys S4C 


Mae’r siart isod yn dangos fod cost yr awr ar gyfer holl oriau darlledu cynnwys S4C wedi gostwng 
34% o £16,374 yn 2009 i £10,795 yn 2013/14. 

£17,000 


£16,000 

£15,000 

£14,000 

£13,000 

£12,000 

£ 11,000 - 

£ 10,000 

£9,000 


2009 



2010 


2011 


2012 


2013/14 




I Programmes Commissioned by S4C 


I Costs associated with the programme service 


Operational and administration costs 


79.5% of S4C’s public fund expenditure was invested 
in commissioned programmes. 

16.1% related to costs including technical costs (such 
as playout, distribution and transmission), 
access services (such as subtitling and audio 
description), communications and marketing, 
research, commissioning costs and broadcast 
licences. 

4.4% of S4C's public fund expenditure related to 
operational and administration costs - 
i.e. overheads. 


S4C’s Content Cost Per Hour 


The cost per hour of all broadcast hours of S4C’s content has decreased 
34% from £16,374 in 2009 to £10,795 in 2013/14. 

£17,000 


£16,000 

£15,000 

£14,000 

£13,000 

£12,000 

£ 11,000 - 

£10,000 

£9,000 


2009 



2010 


2011 


2012 


2013/14 












Cerddoriaeth a’r 
Celfyddydau 




'lltlllllMIIIIIIIh 

Ffeithiol Cyffredinol 
Materion Cyfoes 
Chwaraeon 
Crefydd 
Drama 
Plant 

Cerddoriaeth ysgafn/Adloniant 
Cerddoriaeth a'r Celfyddydau 

III ll ul l1 11 

Ceir rhagor o wybodaeth am yr arlwy a 
yn y Datganiad Ariannol. 


2013/14 

£21,802 

£30,540 

£32,451 

£39,281 

£146,147 

£14,875 

£50,000 

£30,218 



2012 

£24,865 

£30,739 

£35,339 

£47,103 

£150,040 

£11,938 

£54,337 

£31,473 


nwyd gan S4< 



2011 

£30,715 

£32,900 

£38,320 

£47,207 

£188,600 

£21,940 

£71,490 

£33,890 


gynnwys cost fe: 



2010 

£33,657 

£37,995 

£48,899 

£50,799 

£196,969 

£27,750 

£56,396 

£38,104 


ire a’r nifer o ori. 



2009 

£36,863 

£35,245 

£60,709 

£49,345 

£207,174 

£37,421 

£75,434 

£38,788 


gomisiynwyd 



Light Music/ 
Entertainment 


Children 


Drama 


Religion 


Sport 


Current Affairs 


Factual 



£50,000 


£ 100,000 


£150,000 


£ 200,000 


£250,000 



Factual 
Current Affairs 
Sport 
Religion 
Drama 
Children 
Entertainment 
Music & Arts 



2013/14 

£21,802 

£30,540 

£32,451 

£39,281 

£146,147 

£14,875 

£50,000 

£30,218 


Further information regarding S4C’s commis: oned output, i, 
in the Statement of Accounts. 



2012 

£24,865 

£30,739 

£35,339 

£47,103 

£150,040 

£11,938 

£54,337 

£31,473 



2011 

£30,715 

£32,900 

£38,320 

£47,207 

£188,600 

£21,940 

£71,490 

£33,890 


cost per genre 



2010 

£33,657 

£37,995 

£48,899 

£50,799 

£196,969 

£27,750 

£56,396 

£38,104 



2009 

£36,863 

£35,245 

£60,709 

£49,345 

£207,174 

£37,421 

£75,434 

£38,788 


umber of hours commissioned can 





























llllliMIMIMF 111111 

//////////// //////////// //// ////// /////// i; / u y /y /; 

Mae darparu gwerth am arian hefyd yi 
economaidd fwyaf posibl. Mae’r bud' 
mewn ardaloedd ar draws Cymru. 

/////////////////////////////////////4/' // 


////// 


///////////////////////////////// 


///////////////////////////////////////////// 




£63.7m £124.3m 

Buddsoddiad Cyfanswm Effaith 
S4C yng Economaidd S4C yng 

Nghymru Nghymru 


\ 


investment in Total Economic impact 
Wales of S4C in Wales 




64 


Gwerthfawrogiad 

5. Gwerthfawrogiad o raglenni S4C ymysg siaradwyr Cymraeg i fod cystal a rhaglenni’r prif 
ddarlledwyr cyhoeddus eraill yng Nghymru. 

6. S4C i gael ei ystyried fel “Y Sianel i Gymru”, gyda chryfderau uwchlaw sianeli eraill wrth 
adlewyrchu Cymru a'r Cymry. 


5. Gwerthfawrogiad o raglenni S4C ymysg siaradwyr Cymraeg i fod cystal a rhaglenni’r prif 
ddarlledwyr cyhoeddus eraill yng Nghymru. 


Defnyddir mesur gwerthfawrogiad o raglenni 
S4C fel sail i fesur ansawdd y gwasanaeth. 
Cyfeirir at y mesur hwn fel mesur “Al” 
(‘Appreciation Index”) - sgor allan o 100. Mae 
trafodaethau am gynnwys S4C ar Iwyfannau 
digidol hefyd yn fesur o werthfawrogiad y 
gynulleidfa. 


Mae’r mesur Al yn rhoi asesiad ansoddol 
o berfformiad rhaglenni ar y gwasanaeth 
teledu, ac yn cynorthwyo’r Awdurdod i asesu 
perfformiad gwasanaeth S4C yn ei gyfanrwydd 
ac o ran genres penodol. 


Yn 2013, derbyniodd wasanaeth S4C sgor gwerthfawrogiad cyfartaledd o 79 ymysg siaradwyr 
Cymraeg a holl wylwyr, tra cafodd sianeli eraill (BBC1, BBC2 ac ITV1 yng Nghymru) sgor o 78. 


80 n 



(Ffynhonnell: Kantar Media) 


Mae gwerthfawrogiad uchaf 
(ar 83) ymysg y grwp oedran 
35-44, gyda gwerthfawrogiad 
yn benodol i arlwy drama, 
chwaraeon a digwyddiadau 
S4C. 



S4C Sianelau eraill 


Holl Wylwyr 


Mae holiadur tracio delwedd S4C 
yn dangos cynnydd o ran ymateb 
gwylwyr 18-34 oed mewn sawl 
maes, gan gynnwys cynnydd o 
ran gwylio a gwerthfawrogiad, 
ac yn ogystal ystyried bod S4C 
yn fwy modern o ran delwedd. 


Appreciation 


5. Appreciation of S4C’s programmes amongst Welsh speakers to be as good as that 
of programmes by the other main public service broadcasters in Wales. 

6. S4C to be considered as “The Channel for Wales” with strengths over and above other 
channels when reflecting Wales and the Welsh people. 


5. Appreciation of S4C’s programmes amongst Welsh speakers to be as good as that of 
programmes by the other main public service broadcasters in Wales. 


An appreciation measure of S4C’s programmes 
is used as a means of measuring and evaluating 
the quality of the S4C service in its entirety and 
that of specific genres. This measure is referred 
to as an Al’ ("Appreciation Index”) - a score 
out of 100. The discussions about S4C’s content 
on digital platforms also give an indication of 
audience appreciation. 


The Al measure gives a qualitative assessment 
of the performance of programmes on the 
television service, and assists the Authority in 
assessing the performance of S4C’s service in 
its entirety and that of specific genres. 


In 2013, S4C’s Welsh language programmes achieved an average appreciation score of 79 
amongst Welsh speakers and all viewers, compared with a score of 78 for other channels 
(BBC1, BBC2 and ITV1 in Wales). 


80 



(Source: Kantar Media) 


Appreciation ratings are 
highest (at 83) amongst the 
35-44 year old age group, 
driven mainly by appreciation 
of S4C’s drama, sports and 
events provision. 


S4C’s Image Tracker Survey, 
showed positive year-on- 
year uplifts for 18-34 year 
olds in many areas, including 
increased viewership and 
appreciation, and also seeing 
S4C in a more modern light. 
















66 


Roedd canlyniadau Arolwg Tracio Delwedd 
blynyddol SPA i S4C yn 2013 yn dangos 
fod gan gynulleidfa iaith Gymraeg S4C farn 
gynyddol gadarnhaol am y sianel - gyda 
theimlad cryf fod S4C wedi gwthio’r ffiniau 
ymhellach yn ystod 2013, a bod y sianel yn fwy 
tebygol o gael ei gweld yn gyfoes. 


Mae'r canlyniadau hyn hefyd yn cael eu 
cadarnhau gan gasgliadau “Panel Pobl” S4C 
(a gynhaliwyd gan Beaufort Research ym mis 
Ebrill 2013) - roedd cred gan ymatebwyr fod 
rhaglenni S4C o safon uchel, ac wedi gwella 
dros y 12 mis diwethaf. Roedd mwyafrif o’r 
rheiny a holwyd o’r farn fod S4C ar ei gorau 
pan yn cynhyrchu rhaglenni gwreiddiol. 


Gwerthfawrogiad uchaf i raglenni yn 2013 

Mae’r rhestr isod yn nodi sgoriau Al gan siaradwyr Cymraeg ar gyfer y 30 rhaglen uchaf yn ystod 2013 ynghyd 
a sgor cyfartaledd y genre. Mae’r rhestr yn cynnwys ystod eang o genres a rhaglenni sy’n tystio i amrediad a 
gwerthfawrogiad y gwasanaeth a ddarperir. 



Cyfartaledd 

Uwch/is na 

Rhaglen 

Al y genre 

chyfartaledd y 
genre 


1 

Eisteddfod Yr Urdd 2013: Cyngerdd yr Urdd 

89 

82 

+7 

2 

Noson Lawen Hogia’r Wyddfa: Dathlu’r 50 

88 

77 

+11 

3 

Y Gwyll 

88 

82 

+6 

4 

Degawdau Dewi Llwyd 

86 

79 

+7 

5 

Eisteddfod Yr Urdd 2013 (bore/morning) 

85 

82 

+3 

6 

Dafydd Iwan 

84 

79 

+5 

7 

Cor Cymru 

83 

78 

+5 

8 

Eisteddfod Yr Urdd 2013 
(Uchafbwyntiau’r Nos/Evening Highlights) 

83 

82 

+1 

9 

Ffermio 

83 

75 

+8 

10 

Fferm Ffactor 

82 

78 

+4 

11 

Eisteddfod Yr Urdd 2013 
(Prynhawn/afternoon) 

82 

82 

- 

12 

Eisteddfod Yr Urdd 2013 

(uchafbwyntiau hwyr y nos/late night highlights) 

82 

82 


13 

Teulu 

82 

82 

= 

14 

Newyddion a Chwaraeon 

82 

74 

+8 

15 

Y Sioe 13 

82 

81 

+1 

16 

Gwaith Cartref 

82 

82 

= 

17 

Natur: Y Gwanwyn 

82 

83 

-1 

18 

Cadw Cwmni Gyda John Hardy 

81 

77 

+4 

19 

Carolau Llandudno 

81 

83 

-2 

20 

Dechrau Canu Dechrau Canmol 

81 

79 

+2 

21 

Y Clwb Rygbi 

81 

77 

+4 

22 

Cefn Gwlad 

81 

79 

+2 

23 

Y Clwb Rygbi Rhyngwladol 

81 

77 

+4 

24 

Newyddion S4C (18:30) 

81 

74 

+7 

25 

Cyw 

81 

80 

+1 

26 

C’mon Midffild 

81 

78 

+3 

27 

Newyddion 9 (21:00) 

81 

74 

+7 

28 

Pobol y Cwm Omnibws 

80 

76 

+4 

29 

Awr Fawr Cyw 

79 

80 

-1 

30 

Rownd a Rownd 

79 

82 

-3 


(Ffynhonnell: Kantar Media) 

(Mae’r data uchod yn cynnwys rhaglenni gyda sampl o 20 neu fwy) 


S4C’s annual Image Tracker Survey (conducted 
by SPA) in 2013 found that S4C’s Welsh 
speaking audience had increasingly positive 
opinions about S4C’s service - with a firm 
belief that S4C had pushed the boundaries 
more in 2013, and was becoming increasingly 
thought of as modern. 


These findings are also confirmed by S4C’s 
audience panel, “Panel Pobol" (conducted by 
Beaufort Research in April 2013) that found 
that respondents believed that programmes 
on S4C were of high quality, and had improved 
in the last 12 months or so - with the majority 
of those interviewed of the opinion that S4C 
was at its best when it produced original 
programmes. 


Top appreciation scores for programmes in 2013 

The list below notes the Al scores from Welsh speakers for the top 30 programmes during 2013 and also the 
relevant genre averages. The list includes a wide spectrum of genres and programming that demonstrates the 
breadth of and appreciation for the service provided. 



Programme 


Genre Al 

+/- relative to 




Average 

genre average 

1 

Eisteddfod Yr Urdd 2013: Cyngerdd yr Urdd 

89 

82 

+7 

2 

Noson Lawen Hogia’r Wyddfa: Dathlu’r 50 

88 

77 

+11 

3 

Y Gwyll 

88 

82 

+6 

4 

Degawdau Dewi Llwyd 

86 

79 

+7 

5 

Eisteddfod Yr Urdd 2013 (bore/morning) 

85 

82 

+3 

6 

Dafydd Iwan 

84 

79 

+5 

7 

Cor Cymru 

83 

78 

+5 

8 

Eisteddfod Yr Urdd 2013 





(Uchafbwyntiau’r Nos/Evening Highlights) 

83 

82 

+1 

9 

Ffermio 

83 

75 

+8 

10 

Fferm Ffactor 

82 

78 

+4 

11 

Eisteddfod Yr Urdd 2013 





(Prynhawn/afternoon) 

82 

82 

= 

12 

Eisteddfod Yr Urdd 2013 





(uchafbwyntiau hwyr y nos/late night highlights) 

82 

82 

= 

13 

Teulu 

82 

82 

= 

14 

Newyddion a Chwaraeon 

82 

74 

+8 

15 

Y Sioe 13 

82 

81 

+1 

16 

Gwaith Cartref 

82 

82 

= 

17 

Natur: Y Gwanwyn 

82 

83 

-1 

18 

Cadw Cwmni Gyda John Hardy 

81 

77 

+4 

19 

Carolau Llandudno 

81 

83 

-2 

20 

Dechrau Canu Dechrau Canmol 

81 

79 

+2 

21 

Y Clwb Rygbi 

81 

77 

+4 

22 

Cefn Gwlad 

81 

79 

+2 

23 

Y Clwb Rygbi Rhyngwladol 

81 

77 

+4 

24 

Newyddion S4C (18:30) 

81 

74 

+7 

25 

Cyw 

81 

80 

+1 

26 

C’mon Midffild 

81 

78 

+3 

27 

Newyddion 9 (21:00) 

81 

74 

+7 

28 

Pobol y Cwm Omnibws 

80 

76 

+4 

29 

Awr Fawr Cyw 

79 

80 

-1 

30 

Rownd a Rownd 

79 

82 

-3 


(Source: Kantar Media) 

(Data includes programmes with a sample size of 20 or more) 


6. S4C i gael ei ystyried fel “Y Sianel i Gymru”, gyda chryfderau uwchlaw sianeli eraill 
wrth adlewyrchu Cymru a’r Cymry. 


Diben S4C yw i fod yng nghanol bywydau bob dydd pobl Cymru. 

Mae arolwg Tracio Delwedd S4C a gynhaliwyd yn ystod 2013 yn cadarnhau fod S4C yn parhau i gael ei gweld fel “y Sianel i 
Gymru” gan ei gwylwyr gydag 82% yn datgan fod S4C yn rhan o’u bywyd bob dydd. 




mm/1 


I 

: 85% yn credu fod S4C yn dangos “sut beth yw hi i fyw yng 
hymru”. 










Mae gan S4C hefyd gryfderau uwchlaw sianeli eraill yn y 
meysydd canlynol: 

• Sianel sy’n dangos y chwaraeon gorau o Gymru 

• Sianel sy’n dangos dogfennau perthnasol i bobl Cymru 

• Sianel sy’n dangos y rhaglenni cerddorol gorau yng Nghymru 

• Sianel sy’n dangos rhaglenni ffermio o safon uchel. 

Mae’r holl ystadegau uchod am adlewyrchu Cymru ymhell uwchlaw’r canrannau i sianeli eraill, ac yn adlewyrchu rol unigryw y sianel. 
(Ffynhonnell: SPA) 


69 


6. S4C to be considered as “The Channel for Wales” with strengths over and above 
other channels when reflecting Wales and the Welsh people. 


S4C’s mission is to be at the centre of the everyday lives of the people of Wales. 

S4C’s Image Tracker Survey conducted during 2013 confirms that S4C continues to be seen as 
“the Channel for Wales” by its viewers with 82% stating that S4C is a part of their everyday life. 







S4C also has strengths over and above other channels in the following areas: 

• A channel which has the best sports coverage in Wales 

• A channel which shows documentaries that are relevant to the people of wales 

• A channel that has the best music programmes in Wales 

• A channel that provides quality farming programmes. 

All of the above statistics for reflecting Wales are far higher than the percentages for other channels, and reflect S4C’s unique role. 
(Source: SPA) 






70 


Effaith 


Mae’r Awdurdod yn awyddus i sicrhau bod 
S4C yn cael effaith gadarnhaol ar fywyd Cymru 
mewn sawl ffordd benodol; sef mewn perthynas 
a datblygiad yr iaith Gymraeg, adlewyrchu 
bywyd yng Nghymru, cael effaith gadarnhaol ar 
blant ac i fod yn gymorth i ddysgwyr. 


Mae gwerthuso’r effaith y mae cynnwys S4C 
yn ei gael yn asesiad ansoddol sy’n cymryd i 
ystyriaeth nifer o ffynonellau data. Nodir isod 
nifer o’r ffynonellau data y mae’r Awdurdod 
yn eu defnyddio er mwyn asesu effaith 
gwasanaethau S4C a chanfyddiad yr Awdurdod 
o'r effaith yn ystod 2013/14. 


7. S4C i gael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad yr iaith Gymraeg ac ymwybyddiaeth pobl o 
ddiwylliant Cymru. 

8. Gwerthfawrogiad a defnydd da o’r gwasanaethau ar gyfer plant. 

9. Cael canfyddiad ymysg Dysgwyr o’r Gymraeg fod S4C yn darparu ar eu cyfer yn llwyddiannus 
gyda rhaglenni a gwasanaethau addas. 


Ym mis lonawr 2013, cyhoeddwyd data 
Cyfrifiad 2011 yn ymwneud a’r iaith Gymraeg. 
Heddiw, mae dros 23% o boblogaeth Cymru 
(3 oed a throsodd) yn medru’r Gymraeg. 

Mae’n bosibl y bydd y data craidd yn golygu 
cynulleidfa graidd fwy gwasgaredig, sydd ddim 
mor hawdd i’w hadnabod, a phatrymau gwylio 
gwahanol. 


Mae rhagamcanion hefyd yn dangos y gallai’r 
nifer o siaradwyr Cymraeg gynyddu yn yr hir 
dymor. Bydd deall y newidiadau posibl o ran 
defnydd y Gymraeg yn her allweddol i S4C yn y 
blynyddoedd nesaf. 

Yr hyn sy’n glir yw bod gan S4C ran bwysig 
i’w chwarae yn natblygiad yr iaith Gymraeg 
mewn cydweithrediad a phartneriaid eraill sy’n 
cynnwys darlledwyr, canolfannau dysgu iaith, 
partneriaid addysg ac eraill. 


Datblygiad yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru 

7. S4C i gael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad yr iaith Gymraeg ac ymwybyddiaeth pobl o 
ddiwylliant Cymru. 


Yn 2012, comisiynodd S4C brosiect ymchwil ar y cyd gyda BBC Cymru a Llywodraeth Cymru er 
mwyn deall mwy am sut y mae siaradwyr Cymraeg yn gwneud defnydd o’r iaith Gymraeg yn 
eu bywydau bob dydd. Cyflwynwyd casgliadau’r adroddiad gan gwmni ymchwil Beaufort yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol yn 2013. 

Mae’r adroddiad yn rhoi dealltwriaeth bwysig am sut y mae siaradwyr Cymraeg yn defnyddio’r iaith 
heddiw, a sut mae dyfodiad y cyfryngau digidol a’r cyfryngau cymdeithasol cyfranogol yn effeithio 
ar ddatblygiad yr iaith, y gwasanaethau y mae defnyddwyr yn eu disgwyl gan sefydliadau fel S4C 
a’r BBC a’r rol bwysig sydd gan ddarlledwyr cyhoeddus yn natblygiad yr iaith Gymraeg: 

Canfu’r ymchwil fod: 

• gwasanaeth teledu yn yr iaith Gymraeg, ynghyd a radio, yn cael eu hystyried fel cyfryngau sy'n 
rhoi cyfle i bobl ganfod yr iaith mewn awyrgylch mwy hamddenol, ac felly yn gyfrwng pwysig ar 
gyfer rhoi hyder i’r llai rhugl. 

• Mae data newydd am y defnydd o Twitter a Facebook yn y Gymraeg yn awgrymu bod cyfryngau 
cymdeithasol, yn wahanol i gyfryngau arlein eraill, yn cynnig cyfle arbennig i bobl ifanc yn 
benodol i ddefnyddio’r iaith Gymraeg mewn meysydd newydd yn eu bywydau ac mewn dull 
anffurfiol. 

• Mae’r adroddiad hefyd yn awgrymu bod cyfnodau bywyd gwahanol yn debygol o greu 
ail-gysylltiadau gyda’r Gymraeg - gyda chyfeiriadau at Cyw yn benodol fel gwasanaeth 
hynod o berthnasol y mae rhieni yn ei ddefnyddio er mwyn sicrhau fod eu plant yn darganfod/ 
ymgyfarwyddo gyda’r Gymraeg mewn cyd-destun anffurfiol. 

• Awgrymodd ymatebwyr fod angen gwneud mwy i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel iaith 
arlein, yn enwedig mewn perthynas a gwefannau a meddalwedd, a bod cyfryngau cymdeithasol 
yn cynnig cyfle gwych i bobl, yn enwedig i fagu perthynas gyda’r iaith ymysg siaradwyr Cymraeg 
iau. Roedd barn rhai pobl ar faterion o’r fath fodd bynnag yn seiliedig ar ganfyddiad yn hytrach 
nag ar brofiad o wylio neu wrando diweddar a rheolaidd. 


Impact 


The Authority is eager to ensure that S4C has 
a positive impact on Welsh life in a number of 
specific ways, particularly in relation to Welsh 
language development, having a positive 
impact on children and supporting those who 
are learning Welsh. 


Evaluating the impact of S4C’s content 
is a qualitative assessment, taking into 
consideration a number of data sources. 

A number of the data sources used by the 
Authority to assess the impact of S4C’s services 
and the Authority’s assessment of their impact 
in 2013/14 are noted below. 


7. S4C to have a positive impact on the development of the Welsh language and people’s 
awarenessof the culture of Wales. 

8. Appreciation and good use of the services for children. 

9. Achieve a perception amongst those learning Welsh that S4C successfully provides appropriate 
programmes and services for them. 


In January 2013, the 2011 Census data relating 
to the Welsh language was published. Today, 
over 23% of the population of Wales (aged 
3 and above) are able to speak Welsh. The 
underlying data may mean a more diffuse, less 
easily identifiable potential core audience and 
different viewing patterns. 


Projections also show that the number of those 
able to speak Welsh is likely to increase in 
the long term. Understanding these possible 
changes in the usage of the Welsh language 
will be a key challenge for S4C in the coming 
years. 

What is clear is that S4C has an important 
part to play in the development of the Welsh 
language together with other partners 
including broadcasters, language learning 
centres, education partners and others. 


Development of the Welsh language and the culture of Wales 

7. S4C to have a positive impact on the development of the Welsh language and 
people's awareness of the culture of Wales. 


In 2012, S4C jointly commissioned a research project with BBC Cymru and the Welsh Government 
to understand more about the way in which Welsh speakers make use of the Welsh language in 
their everyday lives. The report’s conclusions were presented by Beaufort Research at the National 
Eisteddfod in August 2013. 

The report provides an important insight into the way Welsh speakers use the language today, and 
how the advent of digital media and the effect of participatory social media on the development of 
the language, the services that users expect from organisations such as S4C and the BBC and the 
important role public broadcasters can play in the development of the Welsh language. 

The research found that: 

• Welsh language TV, along with radio, was seen as a medium in which to encounter the Welsh 
language in a more relaxed way, and as such was an important medium for the less fluent to feel 
at ease. 

• New data on the use of Twitter and Facebook in Welsh suggests that social media, unlike other 
online media, afforded a great developmental opportunity in getting young people in particular 
to use the Welsh language informally in new areas of their lives. 

• The report also suggests that different life stages are likely to create re-connections with the 
Welsh language - with Cyw cited as a particularly relevant service that parents turned to in order 
to ensure their children came across the language in an informal setting. 

• Respondents suggested that more needed to be done to promote the use of Welsh as an 
online language, particularly in terms of websites and software, and that social media afforded a 
great opportunity for people, particularly younger Welsh speakers to create a connection with 
the language. Flowever some people’s opinions on such matters were based on perception 
rather than recent or regular viewing or listening experiences. 


72 


Canfu arolwg tracio delwedd S4C hefyd fod gwyliwyr o'r farn fod S4C yn cael effaith gadarnhaol ar 
ddatblygiad yr iaith Gymraeg ac ymwybyddiaeth pobl o ddiwylliant Cymru. 





IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 





(Ffynhonnell: SPA) 


S4C’s Image Tracker Survey also found that S4C’s viewers believe that S4C does have a positive impact on the 
development of the Welsh language and people’s awareness of the culture of Wales: 




60% believe that S4C is a channel that has unique programmin 

ming ideas. 






84% feel that tl 






///////////////. 

hat make people stop and think 



61% choose S4C as a channel they trust. 



(Source: SPA) 











74 


Gwasanaethau Plant S4C 

8. Gwerthfawrogiad a defnydd da o’r gwasanaethau ar gyfer plant. 


Mae S4C yn cael ei gweld gan wylwyr Cymraeg 
i fod uwchlaw’rsianeli gwasanaeth cyhoeddus 
eraill yng Nghymru o ran bod yn sianel sydd 
ag ymrwymiad arbennig i raglenni plant (SPA, 
2013). 

Mae gwaith ymchwil hefyd yn nodi ymateb 
hynod ffafriol i'r gwasanaeth yn gyffredinol, 
gyda chanmoliaeth arbennig i effaith Cyw ar 
ddatblygiad iaith plant, safon y gwasanaeth 
a gwerthfawrogiad y gynulleidfa o gyfresi 
penodol megis Dwylo’r Enfys. 








Mae Dwylo’r Enfys hefyd wedi esgor ar 
gydweithrediad gyda Llywodraeth Cymru ac 
elusen Makaton er mwyn darparu adnoddau 
Makaton i athrawon, gan gynnwys adnoddau 
arlein yn yr iaith Gymraeg am y tro cyntaf. Heb 
y gyfres ni fyddai dull cyfathrebu Makaton ar 
gael yn y Gymraeg. 

Canfu ymchwil S4C ymysg rhieni ac athrawon 
sy'n gwylio Cyw a Dwylo’r Enfys fod: 


98% yn credu fod safon rhaglenni Cyw yn dda, gyda 71% yn dweud fod y safon 
yn rhagorol; 


Fe gafodd Dwylo’r Enfys sgor gymeradwyo o 99% gan ymatebwyr; 


Roedd 88% yn teimlo fod y rhaglen yn adnodd defnyddiol i’w gael yn y cartref; 



Roedd 88% yn dweud yr hoffent weld mwy o raglenni fel Dwylo’r Enfys ar Cyw; 


//////////////////////////////////M 

Nododd 92% o ymatebwyr fod Dwylo’r Enfys yn gwneud eu plant yn hapus; 


Roedd 66% o ymatebwyr yn dweud fod Dwylo’r Enfys wedi cynorthwyo eu plant i gyfathrebu; 


1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

77% yn dweud fod y gyfres wedi creu cyfle gwych i’r teulu i wylio S4C 
gyda’i gilydd. 


Mae poblogrwydd y gwasanaeth meithrin Cyw 
yn parhau i fod yn amlwg mewn digwyddiadau 
ar draws Cymru. Yn ystod 2013/14 aeth 
cyflwynwyr a chymeriadau Cyw i nifer o 
ddigwyddiadau ledled Cymru a chyfarfod 
y gynulleidfa, gan gynyddu teyrngarwch y 
brand ymhellach. Derbyniwyd gwahoddiad i 
berfformio yn Fferm Folly yn Sir Benfro o flaen 
1,380 o bobl a chyflwynwyd sioeau i 2,650 o 


bobl yng Ngwyl Cymryd Rhan yn Llandudno. 
Aeth sioe deithiol Nadolig Cyw i 13 o leoliadau 
ledled Cymru a chynulleidfa o 10,379 o bobl. 
Ymwelodd cymeriadau’r gyfres Makaton 
boblogaidd Dwylo’r Enfys a 30 o ysgolion 
arbennig trwy Gymru gan gyfarfod 971 o blant. 

Yn ystod 2013/14 bu Stwnsh yn ymweld a nifer 
o ysgolion ledled Cymru gan gyfarfod 1,239 o 


blant. Cafwyd ymweliadau a 3 lleoliad fel rhan 
o ddathliadau goleuadau’r Nadolig gan ddifyrru 
oddeutu 500 o blant. 

Mynychodd oddeutu 3,850 o blant a rhieni 
sioeau Cyw a Stwnsh yn Eisteddfod yr 
Urdd yn Sir Benfro a 7,827 yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn Ninbych. 


75 


S4C’s services for Children 

8. Appreciation and good use of the services for children. 


98% believe that the standard of Cyw programming was good, with 71% stating that its standard 
was excellent; 

'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm 

Dwylo’r Enfys received a 99% approval rating from respondents; 


//////, 


////A 


sy////y////////s 

88% of respondents felt Dwylo’r Enfys was a useful resource at home; 


88% said they would like to see more programmes similar to Dwylo’r Enfys on Cyw; 


//////, 


//////, 


7 . 7 , 


92% of respondents said that Dwylo’r Enfys makes their children happy; 


66% of respondents said that Dwylo’r Enfys has helped their children to communicate; 


77% of respondents said the series has created a great opportunity for the family to watch S4C 
together. 


S4C continues to be rated higher by Welsh 
speaking viewers than other public service 
broadcasters in Wales as a channel with a 
special commitment to children’s programmes 
(SPA, 2013). 

Research also indicates a very favourable 
response to the service in general, with 
particular praise for the impact of Cyw on 
children’s language development, the standard 
of the service and audience appreciation of 
specific series such as Dwylo’r Enfys. 



The popularity of the Cyw pre-school service 
continues to be evident at events across 
Wales. During 2013/14 Cyw’s presenters and 
characters made appearances across Wales 
engaging with their audience and further 
increasing brand loyalty. They were invited to 
perform at Folly Farm in Pembrokeshire where 
1,380 people viewed their performances and at 
Gwyl Cymryd Rhan in Llandudno where 2,650 


Dwylo’r Enfys has also facilitated cooperation 
with the Welsh Government and the Makaton 
charity to provide Makaton resources for 
teachers, including online resources in the 
Welsh language for the first time. Without this 
series the Makaton communication tool would 
not be available in Welsh. 

Research conducted by S4C amongst parents 
and teachers who watch Cyw and Dwylo’r 
Enfys found that: 


people attended their shows. The Christmas 
roadshow visited 13 locations across Wales and 
was attended by 10,379 people. The popular 
Makaton series Dwylo’r Enfys visited 30 special 
schools across Wales engaging with 971 
children. 

During 2013/14 Stwnsh visited a number of 
schools across Wales interacting with 1,239 


children. They also appeared at 3 locations 
as part of the Christmas lights activities 
entertaining an estimated 500 people. 

An estimated 3,850 children and parents 
attended Cyw and Stwnsh shows at the 
Urdd Eisteddfod in Pembrokeshire and 7,827 
attended the shows at the National Eisteddfod 
in Denbigh. 


76 


Cyrhaeddiad y gwasanaethau plant 





214,000 yn gwylio Cyw bob mis 

(mae’r ffigwr hwn yn cyfeirio at wylwyr dros 4 mlwydd oed, ac felly ddim yn cymryd i 
ystyriaeth nifer o wylwyr o fewn cynulleidfa targed Cyw) 


Fe wyliodd dros 214,000 o bobl w: 
129,000 yn gwylio’r 



Defnydd arlein o Wasanaethau Plant 

Bu cynnydd arall yn y defnydd arlein o gynnwys plant yn ystod 2013/14, gyda 66,318 o 
sesiynau gwylio i gyfres Dwylo’r Enfys yn unig. 

Mae cyfresi eraill hefyd wedi perfformio’n dda arlein, gyda Peppa Pine yn denu bron 
i 1650,000 (2012: 41,666) o sesiynau gwylio, Sam Tan wedi denu dros 87,000, Henri 
Helynt wedi denu dros 54,000 ac Octonots wedi denu dros 63,000 o sesiynau gwylio. 

Yn ystod 2013/14 cynyddodd cyfanswm y sesiynau gwylio i 1.45m (2012: 892,000) 

Roedd 44% o holl sesiynau gwylio Clic yn geisiadau am gynnwys plant. Mae hyn yn 
awgrymu fod y gynulleidfa darged yn gwneud defnydd o gynnwys ar Iwyfannau digidol. 


///////// 



77 


Reach of the services for Children 



214,000 viewing Cyw every month 

(this figure refers to viewers over 4 years old, and therefore doesn’t include a number of 
viewers within the target audience for Cyw) 

Over 214,000 people viewei 
129,000 viewed the service 



In 2013/14 the number of viewing sessions had increased to 1.45m (2012 - 892,000). 

44% of all on-demand viewing sessions to Clic are for childrens' content. This suggests 
that the target audience makes use of content on digital platforms 







78 


S4C yn darparu ar gyfer Dysgwyr 

9. Cael canfyddiad ymysg Dysgwyr o’r Gymraeg fod S4C yn darparu ar eu cyfer yn llwyddiannus gyda 
rhaglenni a gwasanaethau addas. 



Win matar mjm ammwNp ami mn caMlif drafod mffjponjm mewn nosweithiau 
gwylwyr S4C yn ystod y flwyddyn, ac mae’r adborth a dderbynnir yn ategu canlyniadau ymchwil 
Imamfm l/parthed canfyddiad a gwerthfawrogiad y ddarpariaeth -ml [ m l H I 

Mae Ymchwil Tracker S4C yn nodi bod 83% o’r gynulleidfa sy'n siarad Cymraeg a 93% o’r gynulleidfa 
di-Gymraeg yn credu bod S4C yn darparu gwasanaeth cefnogol da i ddysgwyr. 


strategaeth newydd ar gyfer daroariaerh dysgwyr 

BflUBmfm y strategaeth newydd yw sicrhau y bydd S«wsm darparu gwasmmffjmwU mmjmwh 
ar gyfer dysgwVr, y bydd $4C yrl gallu gwneud y cyfraniad fwyaf peirthhasol I’r gybfuned dygsu 
cymraeg a’i rhanddeiliaid ac y bydd y ddarpariaeth yn cael ei igoil o fewn gwasan&eth praidd 540///, 

Datblygwyd y strategaeth hoWydd yn dilyn gwgith ymchwil annibynnol a domi^ynwyd gpt) S4C er 

//iTVVyflM t/T/ n i¥«w//7rJ9flWWWvrJW/?V///// 
gofynion y canolfannau dysgu Cymraeg ledled Cyrry'™//////////////////////////////////////////////////////////// 

l Mae ammin aamqmmwtJj fW njfi/gu/cymraeg Un amgm vrn mnttffVmmfmugjjjjj I 
7 i i w , ™^/ge//hpM hyrwyddo'/d^^/r/^wK^e^jdpwn Odystal gefnogi dysgwyr ar eu 

talth ar y continiwm laith. Mae’n ddiddprbi nodi fod dysgwyr yn credu fod gem$4C rol i'w armaym 
i gynorthwyo dysgwyr canolradd ac uwch, yn fwy na rheini sy’n dechrau dysgu, gyda’r mwyafrif 
a holwyd yn awgrymu y dylai BBC Cymru, mewn partneriaeth gydag S4C, ddarparu adnoddau ar 
gyfer rheini sy’n dechrau dysgu. 


Yn ogystal a dysgu’ 1 laith /Gymraeg,/mge dysgwy- yn gymmo /ac yn d’-sgwy’ cyflwyniao i gyaf-destun 
I iWmiamqf m jiafth trwy ragierm/craidd/SiC/yn/hytraOTna/rbagiMhi/^'^/TOi^U'/d^lwWwhQdbl 

////////////////////////////////////////////7//////////////////////////////////////// 

BwmwIJ mfmmmn ^mUatm a mmataaUmjM fjmpma ilmaUmmW 
/a^rraamflfem/|r^)Ww/^/ar7 ay/TOr/^^wwr/at/ /y/^igfjn/a tnfyyw /gA/fi/wnc)/ adnoddau ariein cysylltleg/a// 


79 


S4C providing for Learners 

9. Achieve a perception amongst those learning Welsh that S4C successfully provides appropriate 
programmes and services for them. 



MBmqffaqmqt learners is a subject that is regularly discussed at S4Cs Viewers* Evenlhgs during 
the yeif/ and feedback received supports the results of quantitative research about mfmamfjan<aI 
Iapamamm of,/ire ItmUminJ I //////////// I /////////////////////////////////// l mi 

I spfBMfm, maUHtpa /melts 4b mmttMtl mqflqpBa moatsmappmsdmHm for leamem 


During 2013 jmel S4C Authority approved a hew strategy for provision for learners. The aim of the 

will woUapamamfaBjamj service for Welsh learners, that 
S4C will be able to make the most appropriate mfjmmljmk to the Welsh learners/Community and 
^f/dt/ahiol'dOT^lTid/i/t^ 

The new strategy was developed mmmm Independent researeh mmmsaipma by S4C to ascertain 
immews mjmmfjmmmjmamawwarning /ro/fea/i/i/yn^as/w/^trie/wyelsri/////////// 
f^cr^SK/vyafes/////////////////////7/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/frdedfciddk'/'fnb/hh'/iddrttdhis'/^ipd*Lhl0 ,Vye : iAhi/'l : angftpag^/centr^s demonstrated a belief that S4C hhs’an 
important role to play jn relation to promoting learning Welsh and also supporting learners, in their 
progression interestingly learners saw S4C aS fjamng a me mjamm I 

assisting intermediate and advanced learners more than beginners, with a majority suggesting that 
BBC Cymru, in partnership with S4C should provide resources for beginners. 

In additWh'fp learning the Welsh language, Uamrl jJiarw am expect tp be introduced to the 
jamilm lamBni of the Welsh language through S4C’s mainstream'programme provision as opposed 
to specific slots and programmes aimed at learners,I///////////////////////////////////////////////////////// 


The strategy now put in place aims to address these requirements by introducing new provision for 
/ lamthtmgn Hlawarnna[ H i 


Mae sicrhau trafodaeth a pherthynas reolaidd 
gyda’r gynulleidfa yn bwysig iawn i waith yr 
Awdurdod, ac mae cyfleoedd ar gael drwy 
gydol y flwyddyn i ymwneud ag S4C. 

Yn ystod 2013/14 cynhaliwyd nifer sylweddol 
o weithgareddau cymunedol ledled Cymru er 
mwyn rhoi cyfle i’r gynulleidfa fod yn rhan o 
arlwy S4C ac er mwyn rhoi cyfle i fynegi barn 
am wasanaeth S4C. 

Mae tim Gwifren Gwylwyr S4C yn gweithio 
yn swyddfa S4C yng Nghaernarfon bob dydd 
o’r flwyddyn. Yn ystod 2013/14 cafwyd dros 
13,000 o gysylltiadau gydag S4C drwy gyfrwng 
y Wifren. Mae’r tim yn darparu crynodeb o’r 
sylwadau ar gyfer swyddogion ac Aelodau'r 
Awdurdod. 


Mae Nosweithiau Gwylwyr yn chwarae rhan 
bwysig yng ngweithgareddau cyfathrebu S4C, 
ac yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd nosweithiau 
gwylwyr yn Y Bala, Felinfach, Llanddarog 
a Chaerffili. Ar gyfartaledd, daeth tua 80 o 
aelodau’r cyhoedd i bob un o’r rhain. 

Fe gynhaliwyd grwpiau Panel Pobl gan gwmni 
Beaufort Research ganol y flwyddyn ac roedd 
yr ymateb yn ffafriol ar y cyfan i raglenni ac 
amserlen S4C. 


Listening to our viewers 


Ensuring a regular dialogue and relationship 
with the audience is very important to the work 
of the Authority, and opportunities are available 
throughout the year to engage with S4C. 

During 2013/14 a considerable number of 
community events were held across Wales 
to give the audience an opportunity to be 
involved in S4C’s provision and a chance to 
voice their opinions about S4C’s service. 

The Gwifren Gwylwyr (Viewers’ Hotline) team 
works in S4C’s office in Caernarfon every 
day of the year. In 2013/14, more than 13,000 
people contacts were received by S4C’s 
Gwifren Gwylwyr. The Gwifren team prepares 
a summary of comments received for officials 
and members of the Authority. 


Viewers’ evenings play an important part 
within S4C’s communication activities and, 
during the year, viewers’ evenings were held in 
Bala, Felinfach, Llanddarog and Caerphilly. On 
average, 80 members of the public attended 
every event. 

Beaufort Research held People’s Panel groups 
mid-way through the year and the response 
to S4C’s programmes and schedule was 
favourable on the whole. 









82 


Gweithgareddau cymunedol S4C yn 2013/14 

Yn ystod 2013/14 cynhaliwyd nifer sylweddol o weithgareddau cymunedol ledled Cymru er mwyn rhoi cyfle i'r gynulleidfa fod yn rhan o arlwy 
S4C ac er mwyn rhoi cyfle i fynegi barn am wasanaeth S4C. 


Carolau Gobaith 
Llandudno 



ladol 

lien 


Engage' 


ment 


in 2013/14 

Wales 


S4C Community 

onsiderable number of community events were . 
'"'ice their opinions about S4C’s service. 


held 


across * 


to give 


the auaic,.^ 


During 2013/14 a consiuv. r 
provision and a chance to voice t 


Carolau Gobaith 
Llandudno 







84 


Awdurdod S4C 

Mae Awdurdod S4C yn gorff cyhoeddus 
annibynnol. Mae’n gyfrifol am ddarparu 
gwasanaethau rhaglenni teledu yn yr iaith 
Gymraeg. Yr Awdurdod sy’n atebol am yr hyn 
sy'n cael ei ddarlledu ar S4C ac am sicrhau fod 
y sianel yn cael ei rheoli’n gywir. 

Mae rolau allweddol yr Awdurdod yn cynnwys: 

• sicrhau fod S4C yn darparu gwasanaethau 
teledu S4C 

• cymeradwyo strategaeth S4C, cyllideb 
fiynyddoi a chynlluniau ariannoi hir dymor 

• goruchwylio, cymeradwyo a chraffu rheolaeth 
gywir S4C 

• gweithredu fel corff cyhoeddus 

• gweithredu fel rheolydd wrth ymdrin a 
materion penodol 

• paratoi Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol. 

Mae’r Awdurdod yn dirprwyo nifer o 
swyddogaethau penodol i'r Prif Weithredwr 
a’r Tim Rheoli. Cyfrifoldeb y Prif Weithredwr, 
swyddogion a staff S4C ydi rheoli a chynnal 
S4C o ddydd i ddydd. Mae’r cyfrifoldeb hwn 
yn cynnwys darparu gwasanaethau teledu 
S4C. Nid yw’r Awdurdod yn ymwneud a 
phenderfyniadau sy’n cael eu gwneud o ddydd 
i ddydd. Yn benodol, nid yw’r Awdurdod 
yn ymwneud ag unrhyw benderfyniadau 
comisiynu neu benderfyniadau golygyddol. 
Mae’r arfer yma wedi bodoli er 1982, ac mae’n 
parhau i gynnal annibyniaeth yr Awdurdod. 
Mae’n sicrhau ei fod yn cael ei gadw hyd braich 
o benderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan 
y swyddogion, yn arbennig, felly, ynglyn a 
chynnwys rhaglenni. 

Mae gan yr Awdurdod gyfrifoldeb statudoi i 
ganfod y farn gyhoeddus am y rhaglenni sy’n 
cael eu darlledu ar S4C ynghyd ag effeithiau 
rhaglenni ar agwedd ac ymddygiad y gwylwyr 
ac yn ogystal y math o raglenni y byddai 
aelodau’r cyhoedd yn dymuno eu gweld ar 
S4C. Mae’r Awdurdod hefyd yn gyfrifol am 
sicrhau bod darpariaethau priodol yn bodoli 
er mwyn galiuogi gwylwyr i gwyno i S4C am 
raglenni’r sianel. 

Mae dyletswyddau’r Awdurdod wedi eu nodi 
mewn statud yn Neddf Gyfathrebiadau 2003 a 
Deddfau Darlledu 1990 a 1996. 

Ceir rhagor o wybodaeth am waith yr 
Awdurdod a’r drefn lywodraethiant 
gorfforaethoi yn yr Adroddiad Llywodraethiant 
yn y Datganiad Ariannoi. 


Aelodau’r Awdurdod 

Mae aelodau’r Awdurdod yn cael eu penodi 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon yn dilyn ymgynghori 
gyda Swyddfa Cymru, Llywodraeth Cymru ac 
Ymddiriedolaeth y BBC. Hysbysebir swyddi ar yr 
Awdurdod yn gyhoeddus, ac mae’r penodiadau 
yn cael eu gwneud yn dilyn trefn penodiadau 
cyhoeddus. 


Huw Jones 

Tymor aelodaeth: 08.06.11 - 07.06.15 

Cyn ganwr a darlledwr, un o sylfaenwyr Cwmni 
Recordiau Sain a rheolwr y cwmni hyd at 
1981. Cyd-sefydlodd un o’rcwmniau teledu 
annibynnol cyntaf, Teledu’r Tir Glas a’r cwmni 
adnoddau Barcud, ac roedd yn Gadeirydd y 
cwmni hwnnw rhwng 1981-1993. Roedd yn 
Brif Weithredwr S4C rhwng 1994 a 2005. Mae 
nawr yn Gadeirydd Portmeirion Cyf., yn Is- 
Gadeirydd Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ac yn 
Ymddiriedolwr y Gymdeithas Deledu Frenhinol. 

Dr Carol Bell 

Tymor aelodaeth: 17.09.12 -16.09.16 

Ar 61 cychwyn ei gyrfa ym myd olew a nwy, 
datblygodd gyrfa Carol Bell ym myd bancio 
gyda JP Morgan a Chase Manhattan cyn 
symud o’r ddinas i gwblhau doethuriaeth 
am archaeoleg masnach hynafol yn Nwyrain 
ardal Mor y Canoldir yn 2000. Ers cwblhau ei 
doethuriaeth yn 2005 mae wedi datblygu ystod 
o ddiddordebau busnes ac elusennol ac mae’n 
aelod o nifer o fyrddau cwmniau a sefydliadau. 

John Davies 

Tymor aelodaeth: 01.04.10 - 31.03.18 

Mae’r Cynghorydd John Davies yn amaethwr 
ac yn gyn-arweinydd Cyngor Sir Benfro. Bu’n 
Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
rhwng 2008 a 2012 ac mae’n Gadeirydd Bwrdd 
rheoli y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd. 

Mae’n Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth yr Uchel 
Siryfion. 

Aled Eirug 

Tymor aelodaeth: 1709.12 -16.09.16 

Roedd Aled yn newyddiadurwr ac uwch- 
swyddog gydag ITV a’r BBC am 25 mlynedd, 
cyn iddo symud i faes gwleidyddiaeth gan 
wasanaethu fel cynghorydd cyfansoddiadol 
Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng 
2006 a 2011. Mae hefyd wedi gwasanaethu fel 
ymgynghorydd arbennig i Weinidog Addysg a 
Sgiliau Llywodraeth Cymru. Mae’n gadeirydd 
Pwyllgor Ymgynghorol Cymru y Cyngor 
Prydeinig ac yn aelod o’i Fwrdd Ymddiriedolwyr, 
yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol Cymru Nominet 
ac yn gynghorydd polisi strategol i Brifysgol 
Abertawe. 

Marian Wyn Jones 

Tymor aelodaeth: 08.11.12 - 07.11.16 

Roedd Marian yn Bennaeth canolfan y BBC 
yng Ngogledd Cymru am bymtheg mlynedd. 
Mae’n newyddiadurwraig brofiadol sydd wedi 
gweithio ar ystod eang o raglenni teledu a radio 
yng Nghymru ac ar rwydwaith y BBC. Mae’n 
gweithio bellach fel ymgynghorydd cyfryngau 
ac mae ganddi ystod o ddiddordebau busnes 
ac elusennol. Mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol 
Bwrdd lechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn 
aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a 
Chyngor Celfyddydau Cymru, yn Aelod o Gyngor 
Prifysgol Bangor, yn gyfarwyddwr Canolfan 
Gerdd William Mathias ac yn ymddiriedolwraig 
Ymddiriedolaeth Kyffin Williams. 


Elan Closs Stephens 

Tymor aelodaeth: 12.0712 - 31.10.14 

Mae Elan yn aelod o Awdurdod S4C yn 
rhinwedd ei swydd fel Ymddiriedolwr 
Cenedlaethol Cymru y BBC. 

Mae’n Athro Emeritws ym Mhrifysgol 
Aberystwyth. Mae wedi darparu arweiniad 
strategol i gyrff megis S4C fel Cadeirydd (1998- 
2006), Llywodraethwr y BFI (2001-2007) ac fel 
Cadeirydd yr Adroddiad ar y Celfyddydau yng 
Nghymru (Adroddiad Stephens 2006) ar gyfer 
Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’n parhau ar 
Fwrdd Imax Waterloo ar ran y BFI. 

Mae’n Ymddiriedolwr Anweithredol o Fwrdd 
Perfformiad a Gwireddu Strategol Llywodraeth 
Cymru. 

Ganed Elan yn Nyffryn Nantlle, Gwynedd, a’i 
haddysgu yng Ngholeg Somerville, Rhydychen. 
Yn 2001, dyfarnwyd iddi CBE yn Anrhydeddau 
Pen-blwydd y Frenhines am ei chyfraniad i 
ddarlledu a’r Gymraeg. 

Rheon Tomos 

Tymor aelodaeth: 20.11.06 - 19.11.14 

Mae gan Rheon brofiad ariannoi yn y sector 
gyhoeddus a phreifat. Sefydlodd ei fusnes 
ymgynghori ei hun yn 2005. Mae’n gyn- 
gadeirydd CIPFA yn Ne Cymru ac yn aelod 
o gyngor rhanbarthol y sefydliad. Mae’n 
Drysorydd ac yn Ymddiriedolwr Urdd Gobaith 
Cymru, yn aelod anweithredol o fwrdd Estyn 
ac yn aelod o Bwyllgor Archwilio a Rheoli Risg 
Comisiynydd y Gymraeg. 


85 


The S4C Authority 

The S4C Authority is an independent public 
body. It is responsible for the provision of 
Welsh language television programme services. 
The Authority is accountable for S4C’s output 
and the proper management of the channel. 

Key responsibilities of the Authority include: 

• to ensure that S4C provides S4C’s television 
services 

• to approve S4C’s strategy, annual budget and 
long term financial plans 

• to oversee, approve and scrutinise the proper 
management of S4C 

• to operate as a public body 

• to act as a regulator on certain matters 

• to prepare Annual Reports and Accounts. 

The Authority delegate a number of specific 
functions to the Chief Executive and the 
Management Team. It is the responsibility of 
the Chief Executive, officers and staff of S4C 
to manage and maintain S4C on a day-to-day 
basis. This responsibility includes providing 
S4C’s television services. The Authority does 
not participate in day-to-day decisions. In 
particular, the Authority is not involved in 
any commissioning or editorial decision. This 
practice has existed since 1982 and continues 
to maintain the independence of the Authority. 
It ensures that it remains at arm’s length from 
decisions made by officers - especially in the 
case of programme content. 

The Authority has a statutory duty to ascertain 
the state of public opinion concerning 
programmes broadcast on S4C, any effects 
of such programmes on the attitudes or 
behaviour of viewers as well as the types of 
programmes that members of the public would 
like to be broadcast on S4C. The Authority 
is also responsible for ensuring that relevant 
provisions are in place to enable viewers to 
complain to S4C about its programming. 

The Authority’s statutory duties are placed 
upon it by the Communications Act 2003 and 
the Broadcasting Acts of 1990 and 1996. 

More information about the Authority’s work 
and its corporate governance arrangements 
is included in the Governance Report in the 
Statement of Accounts. 


Members of the Authority 

Members of the Authority are appointed by 
the Secretary for State for Culture, Media and 
Sport following consultation with the Wales 
Office, Welsh Government and the BBC Trust. 
Posts on the Authority are advertised publicly 
and appointments are made following a public 
appointments procedure. 


Huw Jones 

Term of appointment: 08.06.11 - 0706.15 

Former singer and broadcaster; one of the 
founders of Sain Record Company and the 
company’s managing director until 1981. Co¬ 
founder of Teledu’r Tir Glas, one of the earliest 
Welsh independent production companies 
and of the facilities company Barcud, which he 
chaired between 1981 and 1993. He was S4C’s 
Chief Executive between 1994 and 2005. He is 
now Chair of Portmeirion Ltd, Vice Chair of the 
Nant Gwrtheyrn Language Learning Centre and 
a Trustee of the Royal Television Society. 

Dr Carol Bell 

Term of appointment: 1709.12 -16.09.16 

Having started in the oil and gas industry, Carol 
Bell’s career developed in the world of banking 
with JP Morgan and Chase Manhattan before 
moving from the city to complete a doctorate 
in the Archaeology of ancient trade networks 
in the Eastern Mediterranean in 2000. Since 
completing her doctorate in 2005 she has 
developed a range of business and charitable 
interests and is a board member of a number of 
companies and organisations. 

John Davies 

Term of appointment: 01.04.10 - 31.03.18 

Councillor John Davies is a farmer and former 
Leader of Pembrokeshire County Council. He 
was Leader of the Welsh Local Government 
Association (WLGA) between 2008 and 2012 
and is Chairman of the Royal Welsh Show’s 
management board. He is a trustee of the High 
Sheriffs’ Trust. 

Aled Eirug 

Term of appointment: 1709.12 - 16.09.16 

Aled was a journalist and senior manager 
with ITV and the BBC for 25 years, before he 
moved into the world of politics, serving as 
constitutional advisor to the Presiding Officer 
of the National Assembly of Wales between 
2006 and 2011. He has also served as a special 
advisor to the Welsh Government’s Minister 
for Education and Skills. He is Chair of the 
British Council Wales Advisory Committee and 
a member of its Board of Trustees, a member 
of the Nominet Wales Advisory Group and is 
strategic policy adviser to Swansea University. 

Marian Wyn Jones 

Term of appointment: 08.11.12 - 0711.16 

Marian was head of the BBC’s centre in North 
Wales for fifteen years. She is an experienced 
journalist who has worked on a wide range 
of television and radio programmes in Wales 
and on the BBC network. She now works as a 
media consultant and has a range of business 
and charitable interests. She is a Non-Executive 
Director of Betsi Cadwaladr University Health 
Board, a member of Snowdonia National 
Park Authority and the Arts Council of Wales, 
Bangor University Council Member, a director of 
Canolfan Gerdd William Mathias and a trustee 
of the Kyffin Williams Trust. 


Elan Closs Stephens 

Term of appointment: 12.07.12 - 31.10.14 

Elan is a member of the S4C Authority by virtue 
of her position as the BBC’s National Trustee for 
Wales. 

She is Emeritus Professor at Aberystwyth 
University. She has provided strategic leadership 
to cultural bodies such as Chair of the S4C 
Authority (1998-2006), Governor of the BFI 
(2001-2007) and as Chair of the Report on the 
Arts in Wales (Stephens Report 2006) for the 
Welsh Assembly Government. She remains on 
the Board of the Imax Waterloo on behalf of 
the BFI. 

She is a Non-Executive Director of the 
Welsh Government’s Strategic Delivery and 
Performance Board. 

Elan was born in the Nantlle Valley, Gwynedd, 
and was educated at Somerville College, 

Oxford. In 2001, she was awarded a CBE in 
the Queen’s Birthday Honours for services to 
broadcasting and the Welsh language. 

Rheon Tomos 

Term of appointment: 20.11.06 -19.11.14 

Rheon is experienced in financial matters in 
the public and private sectors. He established 
his own consultancy business in 2005. He is 
former Chair of CIPFA in South Wales and a 
member of its regional council. He is Treasurer 
and a Trustee of Urdd Gobaith Cymru (Wales 
League of Youth) and a non-executive member 
of the board of Estyn and a member of the 
Welsh Language Commissioner’s Audit and Risk 
Management Committee. 


86 


Strwythur gwaith yr Awdurdod 

Pwyllgorau Awdurdod S4C 

Mae gan Awdurdod S4C bedwar pwyllgor sy’n 
goruchwylio gwahanol agweddau o waith S4C, 
ac yn ogystal fwrdd cyfarwyddwyr ar gyfer 
cwmni'au masnachol S4C. Mae’r pwyllgorau’n 
adrodd yn 61 yn rheolaidd i’r Awdurdod. Yr 
Awdurdod sy’n cymeradwyo argymhellion y 
pwyllgorau. Mae gan Gadeirydd yr Awdurdod 
yr hawl i fynychu cyfarfodydd y pwyllgorau fel 
sylwedydd. 

Pwyllgor Cynnwys 

Mae’r Pwyllgor Cynnwys yn gyfrifol am 
oruchwylio a monitro perfformiad cynnwys 
rhaglenni a gwasanaethau S4C. Hwn ydi’r 
pwyllgor sy’n trafod arlwy rhaglenni S4C ac 
sy’n ceisio sicrhau bod arlwy’r sianel yn diwallu 
anghenion y gynulleidfa. 

Aelodau’r pwyllgor 

Aled Eirug (Cadeirydd y Pwyllgor) 

John Davies 

Dyfrig Jones (tan 19.04.13) 

Glenda Jones (tan 31.03.14) 

Marian Wyn Jones (o 10.04.14) 

Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg 

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg yn 
gyfrifol am oruchwylio gwaith archwilio mewnol 
ac allanol S4C, yn ogystal a gofalaeth am 
fonitro rheoli risg o fewn S4C. Mae’r pwyllgor 
hefyd yn gyfrifol am graffu’r Datganiad 
Ariannol drafft ac adrodd arno i’r Awdurdod 
cyfan. Yn dilyn argymhellion adroddiad Syr 
Jon Shortridge mae gofalaeth am faterion yn 
ymwneud a gwerth am arian hefyd yn rhan o 
ddyletswyddau’r pwyllgor. 

Aelodau’r pwyllgor 

Rheon Tomos (Cadeirydd y Pwyllgor) 

Carol Bell 

Dyfrig Jones (o 11.10.2012 tan 19.04.13) 

Elan Closs Stephens 


Mae’r tabl isod yn nodi’r nifer o gyfarfodydd a fynychwyd gan aelodau yn ystod eu tymor fel aelod 
o’r Awdurdod a’i bwyllgorau. 



Cyfarfod 
Busnes yr 
Awdurdod 

Nifer o gyfarfodydd 

14 

Huw Jones 

14 

Rheon Tomos 

14 

Dyfrig Jones 

4/4 

John Davies 

13 

Glenda Jones 

13 

Elan Closs Stephens 

13 

Dr Carol Bell 

13 

Aled Eirug 

14 

Marian Wyn Jones 

14 


Pwyllgor 

Pwyllgor 

Pwyllgor 

Pwyllgor 

Y Bwrdd 

Archwilio a 

Cwynion a 

Cynnwys 

Personel a 

Masnachol 

Rheoli Risg 

Chydymffurfiaeth 

Chydnabyddiaeth 

4 

2 

7 

3 

6 

4 

H i 

7 

3 

6 

4 

H I 

m 

3 

11 1 

1/1 

r 

2/2 

lj 

1/2 

nil 

2 

6 

m l 

2 

m l 

1/1 

6 


m l 

3/4 

m l 

jj 

3 

1 H i 

4/4 

m 

1 m l 

- 

6 

m l 

II I 

7 

3 

IIIIIIII 

- 

2 

1/1 

3 

H i 


Mae Cadeirydd yr Awdurdod yn mynychu cyfarfodydd y pwyllgorau Cynnwys, Archwilio a Rheoli 
Risg a Phersonel a Chydnabyddiaeth yr Awdurdod a’r Bwrdd Masnachol fel sylwedydd. 


Pwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth 

Mae’r Pwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth 
yn gyfrifol am oruchwylio systemau personel 
S4C. Mae hyn yn cynnwys ystyried cyflogau 
a thelerau ac amodau gwaith eraill staff S4C, 
ystyried anghenion hyfforddi a datblygu staff, 
safonau ymddygiad a disgyblaeth, cyfleoedd 
cyfartal a monitro bod y systemau perthnasol 
yn gweithio’n effeithiol ac effeithlon o fewn 
S4C. 

Aelodau’r pwyllgor 

Marian Wyn Jones (Cadeirydd y Pwyllgor) 

Rheon Tomos 

Aled Eirug 

Elan Closs Stephens 

Pwyllgor Cwynion a Chydymffurfiaeth 

Mae’r Pwyllgor Cwynion a Chydnabyddiaeth yn 
gyfrifol am oruchwylio systemau cwynion S4C 
ac i fonitro eu bod nhw’n gweithio’n effeithlon. 
Mae’r pwyllgor hefyd yn ystyried materion 
cydymffurfiaeth rhaglenni S4C. Yn ogystal a 
hyn, mae gan y pwyllgor ddyletswyddau o 
fewn prosesau S4C ar gyfer ymateb i geisiadau 
am wybodaeth sy’n cael eu gwneud o dan y 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 

Aelodau’r pwyllgor 

John Davies (Cadeirydd y Pwyllgor) 

Glenda Jones (tan 31.03.14) 

Carol Bell 
Marian Wyn Jones 


Bwrdd Is-gwmnTau Masnachol S4C 

Mae Bwrdd Is-gwmnlau Masnachol S4C 
yn gyfrifol am oruchwylio gweithgareddau 
masnachol y sianel. Mae’r rhain yn cynnwys 
gwerthiant hysbysebion, buddsoddiadau 
mewn cyd-gynhyrchiadau, y gronfa ddigidol 
arfaethedig a datblygu strategaeth fasnachol 
S4C ar gyfer y dyfodol. 

Aelodau’r Awdurdod sy’n aelodau’r Bwrdd 
Masnachol 

John Davies (Cadeirydd y Bwrdd tan 10.10.12 
ac yn parhau fel aelod o’r Bwrdd) 

Carol Bell (Cadeirydd y Bwrdd) 

Dyfrig Jones (tan 19.04.13) 

Cyfarwyddwyr eraill 

Mae Ian Jones, Elin Morris a Kathryn Morris 
hefyd yn gweithredu fel cyfarwyddwyr is- 
gwmniau masnachol S4C, ynghyd a David 
Sanders a Gwyn Roberts sy’n gyfarwyddwyr 
anweithredol annibynnol. Penodwyd Gwyn 
Roberts yn gyfarwyddwr annibynnol 
anweithredol ar 17.04.13. 


87 


The Authority’s Work Structure 

S4C Authority Committees 

The S4C Authority has four committees 
overseeing various aspects of S4C’s activities, 
and also a board of directors for S4C’s 
commercial companies. The committees report 
back to the Authority on a regular basis and the 
Authority approves the 

Committees’ recommendations. The Chairman 
of the Authority has the right to attend 
committee meetings as an observer. 

Content Committee 

The Content Committee’s responsibilities 
include overseeing and monitoring the 
performance of S4C’s programmes and 
services. This is the committee that discusses 
S4C’s programme provision and seeks to 
ensure that the Channel’s offering meets the 
needs of the audience. 

Members of the committee 

Aled Eirug (Chair of the Committee) 

John Davies 

Dyfrig Jones (until 19.04.13) 

Glenda Jones (until 31.03.14) 

Marian Wyn Jones (from 10.04.14) 

Audit and Risk Management Committee 

The Audit and Risk Management Committee 
is responsible for overseeing the internal 
and external audit activities of S4C as well 
as having responsibility for monitoring risk 
management within S4C. The committee is also 
responsible for scrutinising the draft Statement 
of Accounts and reporting back to the full 
Authority. Following the recommendations in 
Sir Jon Shortridge’s report, the committee’s 
responsibilities now include matters relating to 
value for money. 

Members of the committee 

Rheon Tomos (Chair of the Committee) 

Carol Bell 

Dyfrig Jones (from 11.10.2012 until 19.04.13) 

Elan Closs Stephens 


The table below notes the number of meetings attended during a member’s term of membership 
of the Authority and its committees. 



Authority 

Audit & Risk 

Complaints 

Content 

Personnel & 

The 


Business 

Management 

& Compliance Committee 

Remuneration 

Commercial 


Meeting 

Committee 

Committee 


Committee 

Board 

Number of meetings 

14 

4 

2 

7 

3 

6 

Fluw Jones 

14 

4 

H 

If 1 

3 

6 

Rheon Tomos 

14 

4 

m l 

- 

3 

H i 

Dyfrig Jones 

4/4 

1/1 

H i 

2/2 

- 

1/2 

John Davies 

13 

m l 

2 

6 

m 


Glenda Jones 

13 

- 

1/1 

6 


H i 

Elan Closs Stephens 

13 

3/4 

m l 

7 

3 

H i 

Dr Carol Bell 

13 

4/4 

2 

m l 

m l 

6 

Aled Eirug 

14 

m l 

I n 

7 

3 

Hi 

Marian Wyn Jones 

14 

In 

2 

1/1 

3 

Hi 


The Chairman of the Authority attends meetings of the Authority’s Content, Audit and Risk 
Management and Personnel and Remuneration committees and the Commercial Board as an 
observer. 


Personnel and Remuneration Committee 

The Personnel and Remuneration Committee 
is responsible for overseeing S4C’s personnel 
systems. This includes considering salaries and 
other terms and conditions relating to S4C 
staff, staff training and development needs, 
disciplinary and behavioural standards, equality 
of opportunity and monitoring that the relevant 
systems are working effectively and efficiently 
within S4C. 

Members of the committee 

Marian Wyn Jones (Chair of the Committee) 

Rheon Tomos 

Aled Eirug 

Elan Closs Stephens 

Complaints and Compliance Committee 

The Complaints and Compliance Committee 
is responsible for overseeing S4C’s complaints 
systems and for monitoring the systems 
to ensure that they work efficiently. The 
committee also considers compliance issues 
relating to programmes on S4C. The committee 
also has responsibilities within S4C processes 
for responding to requests for information 
made under the Freedom of Information Act. 

Members of the committee 

John Davies (Chair of the Committee) 

Glenda Jones (until 31.03.14) 

Carol Bell 
Marian Wyn Jones 


S4C’s Commercial Board 

S4C’s Commercial Board is responsible for 
overseeing the channel’s commercial activities. 
These include airtime sales, investments 
in co-productions, the digital fund and the 
development of S4C’s future commercial 
strategy. 

Members of the Authority who are members 
of the Commercial Board 

John Davies (Chair of the Board until 10.10.12 
and remains as a member of the Board) 

Carol Bell (Chair of the Board) 

Dyfrig Jones (until 19.04.13) 

Other Directors 

Ian Jones, Elin Morris and Kathryn Morris are 
also directors of S4C’s commercial subsidiaries. 
David Sanders and Gwyn Roberts are 
independent non-executive directors. Gwyn 
Roberts was appointed as an independent non¬ 
executive director on 17.04.13. 


88 


Tim Rheoli S4C 

Ian Jones 
Prif Weithredwr 

Roedd Ian, a ddaw’n wreiddiol o Dreforys, 
Abertawe, yn rhan o’r tim lansiodd S4C ym 
1982. Gadawodd y Sianel i weithio yn adran 
adloniant rhwydwaith ITV ac fel cynhyrchydd 
annibynnol, cyn ail-ymuno ag S4C fel 
Cyfarwyddwr Busnes, S4C Rhyngwladol a 
Chyd-gynyrchiadau. Bu'n Gyfarwyddwr i 
Scottish Television Enterprises, ITEL a Granada 
International ac yn Gadeirydd Cymdeithas 
Dosbarthu Diwydiant Teledu Prydain (British 
Television Distribution Industry Association). 
Rhwng 2004 a 2007 roedd yn Llywydd 
National Geographic Television International, 
cyn dod yn Rheolwr Gyfarwyddwr i’r Target 
Entertainment Group. Fe’i penodwyd yn 
Rheolwr Gyfarwyddwr, Dosbarthu Cynnwys a 
Datblygiad Masnachol, cwmni A+E Television 
Networks yn 2010 cyn iddo gael ei benodi’n Brif 
Weithredwr S4C. 

Dafydd Rhys 
Cyfarwyddwr Cynnwys 

Dechreuodd Dafydd weithio gyda HTV ym 
maes plant ac adloniant cyn sefydlu cwmni 
annibynnol Criw Byw a gynhyrchodd y rhaglen 
flaengar Fideo 9. Yn ystod y nawdegau bu’n 
gweithio yn S4C fel Golygydd Comisiynu a 
Chyfarwyddwr Darlledu. Yn 1998 fe ymunodd 
a chwmni Antena cyn gadael yn 2000 i sefydlu 
cwmni P.O.P.I., rhan o grwp Tinopolis yn Llanelli. 
Ail ymunodd Dafydd ag S4C ym mis Mawrth 
2012 . 


Garffild Lloyd Lewis 

Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a 

Phartneriaethau 

Fe dreuliodd Garffild 25 mlynedd yn gweithio 
i Adran Newyddion BBC Cymru. Cafodd 
brofiad helaeth yn gweithio fel cynhyrchydd 
a rheolwr a bu hefyd yn gyfrifol am nifer o 
brosiectau hyfforddi. Sefydlodd ei gwmni ei 
hun, Trawsgyfrwng Cyf., cyn ymuno ag S4C fel 
Cyfarwyddwr Cyfathrebu yn 2009. 

Kathryn Morris 
Cyfarwyddwr Cyllid 

Fe raddiodd Kathryn mewn Economeg a 
Chyfrifeg ym Mhrifysgol Caerdydd cyn dod 
yn gyfrifydd siartredig. Fe ymunodd ag S4C 
yn 1984 a chafodd ei phenodi'n Gyfarwyddwr 
Cyllid yn 1991. 

Elin Morris 

Cyfarwyddwr Polisi Corfforaethol a Masnachol 

Ar 61 graddio yn y Gyfraith o Goleg St 
Anne, Rhydychen fe ddatblygodd gyrfa 
Elin fel cyfreithiwr. Fe fu'n bartner yn Adran 
Gorfforaethol Geldards (Cyfreithwyr) am 11 
mlynedd. Cafodd ei phenodi’n Gyfarwyddwr 
Polisi Corfforaethol a Masnachol S4C yn 2009. 


Ceir manylion am gydnabyddiaeth i aelodau’r 
Tim Rheoli yn Nodyn 4 y Datganiad Ariannol. 


89 


S4C Management Team 

Ian Jones 
Chief Executive 

Ian, who comes originally from Morriston, 
Swansea, was part of the team that launched 
S4C in 1982. Fie left the channel to work in 
ITV’s network entertainment department 
and as an independent producer, before re¬ 
joining S4C as the Director of Business, S4C 
International and Co-productions. Fie has been 
a Director for Scottish Television Enterprises, 
ITEL and Granada International and Chairman 
of the British Television Distribution Industry 
Association. Between 2004 and 2007 he was 
the President of National Geographic Television 
International, before becoming the Managing 
Director of Target Entertainment Group. Fie 
was appointed Managing Director, Content 
Distribution and Commercial Development, A 
& E Television Networks in 2010 before being 
appointed Chief Executive of S4C. 

Dafydd Rhys 
Director of Content 

Dafydd started his career with FITV working 
on children's and entertainment programmes 
before establishing Criw Byw, the independent 
production company that produced the 
innovative programme, Fideo Naw. During the 
nineties he worked in S4C as a Commissioning 
Editor and Director of Broadcasting. In 1998 he 
joined Antena before leaving in 2000 to set up 
P.O.P.l, part of the Tinopolis group in Llanelli. 
Dafydd re-joined S4C in March 2012. 


Garffild Lloyd Lewis 

Director of Communications, Marketing and 
Partnerships 

Garffild worked for BBC Wales’ News 
Department for 25 years. Fie gained valuable 
experience as a producer and manager and was 
also responsible for various training projects. 

Fie established his own company Trawsgyfrwng 
Cyf. before joining S4C as its Director of 
Communications in 2009. 

Kathryn Morris 
Director of Finance 

Kathryn graduated from Cardiff University with 
a degree in Economics and Accountancy before 
qualifying as a chartered accountant. She 
joined S4C in 1984 and was appointed Finance 
Director in 1991. 

Elin Morris 

Director of Corporate and Commercial Policy 

After graduating from St. Anne’s College, 

Oxford with a degree in Law, Elin developed a 
career as a solicitor. She was a partner in the 
Corporate Department of Geldards Law Firm 
for 11 years. She was appointed S4C’s Director 
of Corporate and Commercial Policy in 2009. 


Details of the remuneration of the management 
team can be found in Note 4 of the Statement 
of Accounts. 


90 


Gwobrau ac Enwebiadau 

Enillodd rhaglenni S4C nifer o wobrau ac enwebiadau mewn seremoni'au cenedlaethol a rhyngwladol yn ystod 2013/14. 

Mae ennill, neu dderbyn enwebiad ar gyfer gwobr yn arwydd o werthfawrogiad o fewn y diwydiant teledu am ansawdd 
y rhaglenni a gynhyrchir gan y cwmni'au cynhyrchu annibynnol ar gyfer S4C. 


BAFTA Cymru 2013 

Gwobrau BAFTA Plant 2013 

ENWEBIADAU 

GWOBRAU 

ENWEBIADAU 

Drama Hir 

Dogfen Sengl 

Sianel y Flwyddyn 

Tir (Joio Cyf) 

Gerallt (Cwmni Da) 

Cyw (S4C / Boom Pictures Cymru) 

Animeiddio 

Rhaglen Blant (yn Cynnwys Animeiddio) 

Aml-blatfform 

Igam Ogam (fersiwn Saesneg) 

Dwylo’r Enfys 1 (Ceidiog Cyf) 

Y Lifft (Boom Plant, rhan o Boom Pictures 

(Calon (Cymru) / Telegael 

Ffurf Fer 

Cymru) 

(Iwerddon) 

Can i Emrys (Double Agent) 


Celf 

Cyfarwyddwr Ffeithiol 

Gwobrau It’s My Shout 2013 

Pethe: Lleisiau Ysbyty Dimbach 

Mei Williams - Fy Chwaer a Fi (Bulb Films, rhan 

GWOBRAU 

(Cwmni Da) 

o Boom Pictures Cymru) 

Y Ffilm Orau 

Plant 

Ffotograffiaeth a Goleuo 

Gadael Sneggi 

Senghennydd 1913 (Tinopolis) 

Richard Wyn - Alys 2 (Teledu Apollo, rhan o 

Cyfarwyddwr Gorau 

Cyfres Ddrama 

Boom Pictures Cymru) 

Mared Swain - Gadael Sneggi 

Alys (Teledu Apollo, part of Boom 

Actores 


Pictures Cymru) 

Sara Lloyd-Gregory - Alys 2 (Teledu Apollo, 

Gwyl Ffilm Ryngwladol Mynydd ac Antur Graz 

Cyfres Ffeithiol 

rhan o Boom Pictures Cymru) 

2013 

Llefydd Sanctaidd (Cwmni Da) 

Materion Cyfoes 

GWOBRAU 

Ffeithiol Sengl 

Y Byd ar Bedwar: Marwolaethau Cyffuriau Mon 

Dringo ar Greigiau a Rhew 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 

(ITV Wales) 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 

Pobl Ifanc 

Rhaglen Cerddoriaeth ac Adloniant 


Rownd a Rownd (Rondo) 

Cor Cymru: Corau Plant (Rondo) 

Gwyl Fynydd Kendal 2013 

Gwobr Kieran Hegarty ar gyfer 

Chwaraeon a Darllediad Allanol Byw 

GWOBRAU 

Rhyngweithio 

Y Sioe 12 (Boom Pictures Cymru) 


Dymafi.TV (Cwmni Da) 

Effeithiau Gweledol a Graffeg 

Dringo ar Greigiau a Rhew 


Bla Bla Blewog (Adastra) 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 



Gwyl Ffilm Ryngwladol Mynydd Austrans 2013 


ENWEBIADAU 

ENWEBIADAU 


Materion Cyfoes 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 


Y Byd ar Bedwar: Chwilio am April (ITV Cymru) 



Cyfres Ffeithiol 



Llefydd Sanctaidd (Cwmni Da) 

Gwyl Ffilm Mynydd BBVA Torello 2013 


Chwaraeon a Darllediad Allanol Byw 

ENWEBIADAU 


Sgorio: Wrecsam v Grimsby (Rondo) 



Effeithiau Gweledol a Graffeg 

Ffilm Orau am Ddiwylliant Mynydda ac 


Calon Cenedl Hyrwyddiad (S4C / Rough Collie) 

Edelweiss Arian 


Cyfarwyddwr Ffeithiol 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 


Guto Williams - Gerallt (Cwmni Da) 



Ffotograffiaeth Ffeithiol 

Gwyl Ffilm Ryngwladol Mynydd Vancouver 


Huw Talfryn Walters - Gerallt (Cwmni Da) 

2014 


Cerddoriaeth Wreiddiol 

GWOBRAU 


Strange Village - Gerallt (Cwmni Da) 



Awdur 

Ffilm Ddringo Gorau 


Siwan Jones - Alys 2 (Teledu Apollo, rhan o 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 


Boom Pictures Cymru) 



Actor 

Gwyl Ffilm Ryngwladol Mynydd Domzale 2014 


Rhodri Meilir - Gwlad yr Astra Gwyn 2 (Rondo) 

ENWEBIADAU 


Gwobr Torri Drwodd 



Meinir Gwilym - O’r Galon: Karen (Cwmni Da) 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 


Darllediadau’r Newyddion 



Newyddion: Y Gemau Olympaidd (BBC Cymru) 

Gwyl Ffilm Antur Sheffield 2014 


Chwaraeon a Darllediad Allanol Byw 

GWOBRAU 


Y Clwb Rygbi Rhyngwladol (BBC Cymru) 

Ffilm Ddringo Gorau (Gwobr Arian) 


Rhaglen Blant yn Cynnwys Animeiddio 

75: Byth Rhy Hen (Slam Media) 


Stwnsh Sadwrn (Boom Kids, rhan o Boom 



Pictures Cymru) 

Gwyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol 


Ffotograffiaeth a Goleuo 

Efrog Newydd 2014 


Rory Taylor - Gwaith Cartref (Fiction Factory) 

GWOBRAU 


Cyflwynydd 

Achosion Dynol (Gwobr Arian) 


Aled Sam - Sam ar y Sgrin (Tinopolis) 

Taith Fawr y Dyn Bach (Cwmni Da) 


Gwobr Arbennig BAFTA am Gyfraniad 

Achosion Dynol (Gwobr Efydd) 


Rhagorol i Deledu 

Karen (Cwmni Da) 



Dewi Llwyd (BBC Cymru) 

Gwyl Cyfryngau Celtaidd 2014 

GWOBRAU 

Plant 

#Fi (Boom Plant, rhan o Boom Pictures Cymru) 

Celf 

Gerallt (Cwmni Da) 

Ysbryd yr Wyl 

Gerallt (Cwmni Da) 

Cyfres Ddrama 

Y Gwyll / Hinterland (Fiction Factory) 


Awards and Nominations 


S4C’s programmes won a number of awards and nominations in national and international ceremonies in 2013/14. 

Winning or being nominated for an award is an indication of recognition within the television industry of the quality of programmes produced by 
independent companies for S4C. 


BAFTA Cymru 2013 
AWARDS 

Single Documentary 

Gerallt (Cwmni Da) 

Children’s Programme (inc. Animation) 

Dwylo'r Enfys 1 (Ceidiog Cyf) 

Short Form 

Can i Emrys (Double Agent) 

Director Factual 

Mei Williams - Fy Chwaer a Fi (Bulb Films, part 
of Boom Pictures Cymru) 

Photography and Lighting 

Richard Wyn - Alys 2 (Teledu Apollo, part of 

Boom Pictures Cymru) 

Actress 

Sara Uoyd-Gregory - Alys 2 (Teledu Apollo, 
part of Boom Pictures Cymru) 

Current Affairs 

Y Byd ar Bedwar: Marwolaethau Cyffuriau Mon 
(ITV Wales) 

Music & Entertainment Programme 

Cor Cymru: Corau Plant (Rondo) 

Sport Programme & Live Outside Broadcast 

Y Sioe T2 (Boom Pictures Cymru) 

Visual & Graphic Effects 

Bla Bla Blewog (Adastra) 


NOMINATIONS 
Current Affairs 

Y Byd ar Bedwar: Chwilio am April (ITV Cymru) 

Factual Series 

Llefydd Sanctaidd (Cwmni Da) 

Sport Programme & Live Outside Broadcast 

Sgorio: Wrecsam v Grimsby (Rondo) 

Visual & Graphic Effects 

Calon Cenedl Hyrwyddiad (S4C/ Rough Collie) 

Director Factual 

Guto Williams - Gerallt (Cwmni Da) 

Photography Factual 

Huw Talfryn Walters - Gerallt (Cwmni Da) 

Original Music 

Strange Village - Gerallt (Cwmni Da) 

Writer 

Siwan Jones - Alys 2 (Teledu Apollo, part of 
Boom Pictures Cymru) 

Actor 

Rhodri Meilir - Gwlad yr Astra Gwyn 2 (Rondo) 

Breakthrough Award 

Meinir Gwilym - O’r Galon: Karen (Cwmni Da) 

News Coverage 

Newyddion: Y Gemau Olympaidd (BBC Cymru) 

Sport Programme & Live Outside Broadcast 

Y Clwb Rygbi Rhyngwladol (BBC Cymru) 
Children’s Programme (inc. Animation) 

Stwnsh Sadwrn (Boom Kids, part of Boom 
Pictures Cymru) 

Photography and Lighting 

Rory Taylor - Gwaith Cartref (Fiction Factory) 

Presenter 

Aled Sam - Sam ar y Sgrin (Tinopolis) 

BAFTA Special Award for Outstanding 
Contribution to Television 

Dewi Llwyd (BBC Cymru) 


BAFTA Children’s Awards 2013 

NOMINATIONS 

Channel of the Year 

Cyw (S4C / Boom Pictures Cymru) 

Multiplatform 

Y Lifft (Boom Kids, part of Boom Pictures 
Cymru) 

It’s My Shout Awards 2013 

AWARDS 

Best Film 

Gadael Sneggi 

Best Director 

Mared Swain - Gadael Sneggi 

International Mountain & Adventure Film 

Festival Graz 2013 

AWARDS 

Climbing on Rock & Ice 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 

Kendal Mountain Festival 2013 
AWARDS 

Climbing on Rock & Ice 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 

Austrans International Mountain Film Festival 

2013 

NOMINATIONS 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 

BBVA Mountain Film Festival Torello 2013 
NOMINATIONS 

Best Film about Mountain Culture and Silver 

Edelweiss 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 

Vancouver International Mountain Film Festival 

2014 
AWARDS 

Best Rock Climbing Film 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 

Festival 2014 
NOMINATIONS 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 

Sheffield Adventure Film Festival 2014 
AWARDS 

Best Rock Climbing Film (Silver Award) 

75: Byth Rhy Hen (Slam Media) 

New York Festivals International Television & 

Film Awards 2014 

AWARDS 

Human Concerns (Silver Award) 

Taith Fawr y Dyn Bach (Cwmni Da) 

Human Concerns (Bronze Award) 

Karen (Cwmni Da) 

Celtic Media Festival 2014 

AWARDS 

Childrens 

#Fi (Boom Kids, part of Boom Pictures Cymru) 

Arts 

Gerallt (Cwmni Da) 

Spirit of the Festival 

Gerallt (Cwmni Da) 

Drama Series 

Y Gwyll / Hinterland (Fiction Factory) 


NOMINATIONS 
Feature Length Drama 

Tir (Joio Cyf) 

Animation 

Igam Ogam (English Version) (Calon (Wales) / 
Telegael (Ireland) 

Arts 

Pethe: Lleisiau Ysbyty Dimbach (Cwmni Da) 

Childrens 

Senghennydd 1913 (Tinopolis) 

Drama Series 

Alys (Teledu Apollo, part of Boom Pictures 
Cymru) 

Factual Series 

Llefydd Sanctaidd (Cwmni Da) 

Factual Single 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 

Young People 

Rownd a Rownd (Rondo) 

Kieran Hegarty Award for Innovation 
Dymafi.TV (Cwmni Da) 


92 


Cymorth i’n Gwylwyr 

Mae sicrhau bod cynnwys S4C ar gael i’r 
gynulleidfa ehangaf posibl yn bwysig iawn i 
Awdurdod S4C. Er mwyn gwneud hynny, mae’n 
bwysig bod gwasanaethau megis Isdeitlo a 
Sain Ddisgrifio yn cael eu darparu ar wahanol 
raglenni er mwyn cynorthwyo pobol i wylio 
cynnwys S4C ac i fod yn rhan o gymuned S4C. 

Darparwyd y gwasanaethau isod yn ystod y 
flwyddyn: 

Isdeitlau Cymraeg 

Mae'r isdeitlau hyn ar gael yn bennaf ar gyfer 
y byddar a’r trwm eu clyw sy’n siarad Cymraeg 
yn ogystal a phobl sy’n dysgu siarad Cymraeg. 

Darparwyd isdeitlau Cymraeg ar 7.5 awr o 
raglenni newydd bob wythnos ar gyfartaledd. 

Mae isdeitlau Cymraeg a Saesneg hefyd ar gael 
ar wasanaeth Clic. 

Isdeitlau Saesneg 

Bwriad y gwasanaeth hwn ydi ehangu apel y 
rhaglenni ar gyfer gwylwyr di-Gymraeg, pobl 
fyddar a phobl trwm eu clyw. Mae isdeitlau 
ar gael ar bob math o raglenni, gan gynnwys 
rhaglenni byw. Cafodd rhai rhaglenni eu 
darlledu gyda’r isdeitlau ar y fideo yn barod. Fel 
arfer, ailddarllediadau o raglenni poblogaidd 
megis omnibws Pobol y Cwm oedd y rhaglenni 
yma. Yn ystod y flwyddyn roedd isdeitlau 
Saesneg ar gael ar 78.23% o’r rhaglenni 
Cymraeg (mae targed Ofcom yn 53%). 

Sain Ddisgrifio 

Mae'r gwasanaeth Sain Ddisgrifio yn rhoi 
sylwebaeth yn y Gymraeg i lenwi’r cyfnodau 
pan nad oes unrhyw ddeialog mewn rhaglenni. 
Mae’n cynnwys disgrifiadau ychwanegol am y 
rhaglen sydd o gymorth i ddefnyddwyr dall neu 
olwg rhannol Cymraeg eu hiaith. Darparwyd y 
gwasanaeth hwn ar gyfer 7.72% o’r rhaglenni - 
(targed Ofcom yn 10%). 


Arwyddo 

Cafodd rhai rhaglenni, fel arfer ar y 
penwythnos, eu harwyddo yn BSL (British Sign 
Language) ar gyfer gwylwyr byddar a’r rhai 
sy’n defnyddio iaith BSL. Roedd y gwasanaeth 
ar gael ar 4.71% o raglenni (targed Ofcom yn 
5%). 

Gwasanaeth Cymorth 

Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael ar gyfer 
ein gwylwyr drwy wasanaeth Cymorth S4C 
ar wefan S4C. Mae’r gwasanaeth bellach yn 
cynnwys dros 85 o gategoriau ac erthyglau yn 
cynnig gwybodaeth o dan chwe phrif gategori 
sef lechyd, Byw, Meddwl, Perthynas, Tyfu a 
Man y Mudiadau. Ceir gwybodaeth ddiduedd 
am nifer sylweddol o fudiadau o bob sector 
yng Nghymru a'r DU. Ceir manylion byr ac o 
leiaf un ffordd o gysylltu a phob un, ac mae 
gwybodaeth am ystod eang o wasanaethau 
cyfreithiol, iechyd meddwl, iechyd rhywiol a 
chymorth cyffuriau ac alcohol lleol ar draws 
Gymru, ar gael i ddefnyddwyr y wefan. 

Dros y flwyddyn, trwy wasanaethau ffon, neu 
ar-lein, rhoddwyd gwybodaeth a manylion 
cyswllt ar 61 rhaglenni ar nifer fawr o bynciau yn 
ymwneud ag iechyd a lies. 

Gwifren Gwylwyr 

Mae modd i’n gwylwyr gysylltu’n uniongyrchol 
gydag S4C drwy ffonio, e-bostio neu anfon 
llythyr at Gwifren Gwylwyr. Mae manylion 
cyswllt Gwifren Gwylwyr ar gael yng nghefn yr 
Adroddiad hwn. 


93 


Support for our Viewers 

Ensuring that S4C’s content is available to the 
widest possible audience is very important 
to the S4C Authority. To achieve this, it is 
important that services such as Subtitling and 
Audio Description are provided on a range 
of programmes to help people to view S4C 
content and to be part of the S4C community. 

The following services were provided during 
the year: 

Welsh Subtitles 

These subtitles are provided primarily for the 
deaf and hard of hearing who speak Welsh as 
well as for people learning to speak Welsh. 

Welsh language subtitles were provided on 7.5 
hours of programmes a week on average. 

Welsh language and English language subtitles 
are also available on the Clic service. 

English Subtitles 

The aim of this service is to enhance the appeal 
of programmes to non-Welsh speaking, and 
deaf and hard of hearing viewers. Subtitles 
are provided on all kinds of programmes, 
including live programmes. Some programmes 
were broadcast with automatic on-screen 
subtitles. These were usually repeats of popular 
programmes such as the omnibus of Pobol y 
Cwm. During the year, subtitles were available 
on 78.23% of Welsh language programmes 
(Ofcom’s Target is 53%). 

Audio Description 

The Audio Description service provides 
commentary in Welsh to fill the gaps 
during periods when there is no dialogue in 
programmes. It includes additional description 
that assists blind or partially sighted Welsh 
speaking users. The service was provided on 
7.72% of the programmes (Ofcom target 10%). 


Signing 

Some programmes, usually on the weekend, 
were broadcast using BSL (British Sign 
Language) for deaf viewers and those who 
use BSL. The service was available on 4.71% of 
programmes (Ofcom target 5%). 

Support Service 

Additional support is available for viewers 
through the Support Service on the S4C 
website. The service now has over 85 
categories and articles with information under 
six headings - Health, Life, Mind, Relationship, 
Growing Up and Voluntary Focus. 

Impartial information is provided in relation 
to a large number of organisations across all 
sectors in Wales and the UK. Concise details 
are provided, as well as at least one way of 
contacting each one of them, and information 
is provided about a wide range of services 
available to website users including legal, 
mental health, sexual health and local drug and 
alcohol support services across Wales. 

During the year, particular information and 
details were given over the phone or online 
regarding a large number of subjects relating to 
health and wellbeing. 

Gwifren Gwylwyr (Viewers’ Hotline) 

Viewers can contact S4C directly by either 
phoning, emailing or sending a letter to Gwifren 
Gwylwyr. The contact details for Gwifren 
Gwylwyr are available at the back of this report. 


Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 15 mis 
hyd at 31 Mawrth 2014 

Cyflwynir Datganiad Ariannol S4C i’r Senedd yn sgil 
paragraff 13(2) i Atodlen 6 Deddf Darlledu 1990 (C.42) 


Statement of Accounts for the 15 month period 
to 31 March 2014 

The Statement of Accounts for S4C is presented to 
Parliament pursuant to paragraph 13(2) to Schedule 
6 of the Broadcasting Act 1990 (C.42) 



Adroddiad yr Awdurdod am y 
cyfnod a derfynodd 31 Mawrth 
2014 

Rhagair 

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys Datganiad 
Ariannol yr Awdurdod am y cyfnod a derfynodd 
31 Mawrth 2014. 

Cyflwynir Datganiad Ariannol yr Awdurdod 
am y cyfnod 15 mis a derfynodd ar 31 Mawrth 
2014 yn unol ag Atodlen 1 (1)(b) y Cyfarwyddyd 
Cyfrifon a ryddhawyd gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon i’r Awdurdod ym mis Mai 2007. 

Mae’r Awdurdod yn cyflwyno asesiad cytbwys 
o sefyllfa a rhagolygon S4C yn yr wybodaeth 
y mae’n ofynnoi ei chyflwyno yn 61 gofynion 
statudol. 

Prif weithgareddau 

Mae S4C yn gweithredu o dan Adrannau 
203 hyd 207 (yn gynwysiedig) ac Atodlen 12 
Deddf Cyfathrebiadau 2003. Mae Adran 204 
yn darparu bod yr Awdurdod yn gweithredu 
i ddarparu gwasanaethau rhaglenni teledu o 
safon uchel gyda’r bwriad iddynt fod ar gael 
yn gyfan gwbl neu yn bennaf i'r cyhoedd 
yng Nghymru. Wrth gyflawni’r swyddogaeth 
honno, rhaid i’r Awdurdod barhau i ddarlledu’r 
gwasanaeth digidol a adnabyddir mewn 
deddfwriaeth fel S4C digidol. 

Strwythur grwp 

Mae is-baragraffau (2) a (3) Paragraff 1 Atodlen 
6 Deddf Darlledu 1990 (fel y’i diwygiwyd gan 
Adran 206 (6) Deddf Cyfathrebiadau 2003) yn 
caniatau i’r Awdurdod, i’r graddau ei bod yn 
ymddangos iddynt bod gwneud hynny’n atodol 
neu’n arweiniol i gyflawni eu swyddogaeth, 
i gymryd rhan mewn gweithgareddau, gan 
gynnwys gweithgareddau masnachol, trwy 
gwmni’au S4C gan ddefnyddio cyllid masnachol 
yn unig. Yn ogystal, mae’r darpariaethau 
trawsnewidiol ym mharagraff 27 Atodlen 
18 Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn caniatau 
i’r Awdurdod barhau i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau, gan cynnwys gweithgareddau 
masnachol, a oedd yn cael eu cyflawni yn 
syth cyn dechreuad Adran 206, naill ai eu 
hunain neu drwy un o gwmni’au S4C. 0 fewn 
y Datganiad Ariannol cyfun hwn, cyfeirir at 
Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus fel S4C ac 
at gyfanswm y gwasanaeth cyhoeddus a 
gweithgareddau masnachol fel yr Awdurdod. 
Cyfeirir at yr asedau nad ydynt yng Nghronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus fel y Gronfa 
Gyffredinol. 

Cyllid 

Ym mis Hydref 2010, yn dilyn yr Adolygiad 
Gwariant Cynhwysfawr, ysgrifennodd yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon at S4C yn cadarnhau 
toriad o 24.4% yng nghyllid S4C dros gyfnod 
4 blynedd yr adolygiad gwariant, ac yn 
cadarnhau’r symiau fyddai'n cael eu darparu 
i Awdurdod S4C yn ystod y cyfnod hwn. Yn 
ogystal, o 2013/14, bydd cyllid S4C yn cael ei 
ddarparu trwy gyfuniad o barhad o gyllid gan y 
trysorlys, refeniw masnachol (a gaiff ei greu gan 
S4C) a Ffi’r Drwydded yn unol a’r Cytundeb 
Fframwaith dyddiedig Medi 2011 rhwng yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon ac Ymddiriedolaeth 
y BBC a’r Cytundeb Gweithredu rhwng 
Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C. 

Er mwyn galluogi’r Ysgrifennydd Gwladol 
dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
i weithredu’r newidiadau i gyllid S4C, 
diweddarwyd fformiwla cyllido blaenorol 
Awdurdod S4C, sef Adran 61 Deddf Darlledu 


1990 ym mis Rhagfyr 2011 gan Adran 31 Deddf 
Cyrff Cyhoeddus 2011. 0 dan y ddarpariaeth 
ddiwygiedig hon, mae gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon bellach ddyletswydd statudol i 
sicrhau yn 2012 a phob blwyddyn ddilynol y 
bydd Awdurdod S4C yn cael ei dalu swm y mae 
ef/hi yn ystyried ei fod yn ddigonol ar gyfer y 
gost i’r Awdurdod yn ystod y flwyddyn honno 
sy’n gysylltiedig a (a) darparu gwasanaethau 
cyhoeddus yr Awdurdod (yn unol ag Adran 
207 Deddf Cyfathrebiadau 2003); a (b) threfnu 
darlledu neu ddosbarthu’r gwasanaethau hynny. 
Gall yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon gyflawni’r ddyletswydd 
hon drwy wneud taliadau ei hunan neu drwy 
ddod i gytundeb gyda pherson arall i’r person 
hwnnw wneud hynny (neu’r ddau). Rhaid 
cadw’r arian hwn yng Nghronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus a rhaid ei ddefnyddio yn unig er 
mwyn darparu gwasanaethau cyhoeddus yr 
Awdurdod. Ni chaniateircymhorthdal o Gronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus ar gyfer unrhyw is- 
gwmni S4C. 

Ym mis Rhagfyr 2012 cyhoeddwyd 
gostyngiadau pellach i’r cyllid a fydd yn cael 
ei ddyrannu i’r Awdurdod gan yr Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar gyfer 
blynyddoedd ariannol 2013-14 a 2014-15. Yn 
2013-14 roedd gostyngiad pellach o 1% i gyllid 
S4C gan y trysorlys, yn ogystal a gostyngiad 
pellach o 2% yn 2014-15. 

Cyhoeddodd y Llywodraeth yn ei Adolygiad 
Gwariant ym Mehefin 2013 y byddai ei gyfraniad 
ariannol i S4C ar gyfer y flwyddyn ariannol 
2015-16 yn parhau yn £6.787m. 

Incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 
a throsiant y Gronfa Gyffredinol 

Roedd y cyfanswm a dderbyniwyd oddi wrth 
yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon yn ystod y cyfnod yn £100.609m 
(12 mis i 31 Rhagfyr 2012 - £83.000m). Nid 
yw’r incwm a dderbyniwyd o’r Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ac 
Ymddiriedolaeth y BBC yn ystod y cyfnod 15 
mis ar yr un gyfradd pro-rata a’r incwm ar 
gyfer 2012 o ganlyniad i barhad trefniadau 
llifariannu hanesyddol rhwng Awdurdod 
S4C a’r Adran dros ddiwylliant, y Cyfryngau 
a Chwaraeon. Defnyddiwyd yr incwm hwn i 
gyllido costau comisiynu a phrynu rhaglenni 
Cymraeg, costau darlledu S4C, gwariant ar 
asedau sefydlog a gorbenion. Mae balans 
yr incwm hwn, ar 61 cost darlledu rhaglenni 
a chostau gweithredu a gweinyddu, felly yn 
cynrychioli’r prif fodd o gyllido asedau net 
S4C ac yn cael ei drin fel incwm gohiriedig yng 
Nghronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus. Crewyd 
trosiant y Gronfa Gyffredinol trwy werthu amser 
hysbysebu, hawliau mewn rhaglenni teledu, 
nawdd, marsiandio, cyhoeddi a gweithgareddau 
buddsoddi. Yn y cyfnod 15 mis a derfynodd 
31 Mawrth 2014, roedd cyfanswm y trosiant 
hwn yn £3.391m (12 mis i 31 Rhagfyr 2012 - 
£3.285m). Rhoddir manylion pellach yn nodyn 
2 i’r Datganiad Ariannol. 


Gwariant 

Mae’r costau a roddwyd yn erbyn y cyfrif 
elw a cholled yn ystod y cyfnod yn cynnwys 
£98.812m (12 mis i 31 Rhagfyr 2012 - £83.007m) 
ar gyfer costau’r gwasanaeth rhaglenni a 
chostau darlledu a dosbarthu, £1.594m ar gyfer 
costau uniongyrchol eraill (12 mis i 31 Rhagfyr 
2012 - £1.277m) a £4.605m (12 mis i 31 Rhagfyr 
2012 - £3.620m) ar gyfer costau gweithredu 
a gweinyddu. Roedd costau’r rhaglenni a 
ddarlledwyd yn cynnwys £83.456m (12 mis i 
31 Rhagfyr 2012 - £67.900m) ar gyfer costau 
rhaglenni a gomisiynwyd neu a brynwyd gan 
gyflenwyr rhaglenni. Cyfeiria costau darlledu 
a dosbarthu at gostau trosglwyddyddion 
a llinellau cyfathrebu a ddarperir gan 
gontractwyr. Roedd y gweddill yn gostau 
uniongyrchol comisiynu a chyflwyno rhaglenni, 
costau gweithredol gwasanaethau mynediad 
S4C ynghyd a chostau darlledu perthnasol 
eraill y gwasanaeth rhaglenni megis costau 
marchnata a chostau ymchwil cynulleidfa. 

Mae costau uniongyrchol eraill yn cynnwys 
blaendaliadau cyllido cydgynyrchiadau i 
drydydd parti'on, rhaniad elw a oedd yn 
daladwy i drydydd parti’on mewn perthynas 
a gwerthu rhaglenni, comisiwn asiantaeth a 
chostau darlledu sy’n ymwneud a hysbysebion 
a chostau cludo yn ymwneud a S4C2 ar 
blatfformau digidol daearol a lloeren. Ceir 
manylion pellach am gostau gweithredu 
a gweinyddu yr Awdurdod yn nodyn 3 i’r 
Datganiad Ariannol. 

Polisi talu 

Mae'n bolisi gan yr Awdurdod i gytuno 
ar amodau a thelerau addas ar gyfer ei 
drafodion a chyflenwyr ac, yn amodol ar eu 
cydymffurfiad, gwneir taliadau yn unol a’r 
telerau hyn. Yn arferol yn 2013/14, talwyd 92% 
(12 mis i 31 Rhagfyr 2012 - 94%) o gyflenwyr 
cyn pen 30 diwrnod. 


Report of the Authority 
for the period ended 
31 March 2014 

Foreword 

This report sets out the Authority’s Statement 
of Accounts for the period 1 January 2013 to 31 
March 2014, together with explanatory notes. 

The Statement of Accounts of the Authority for 
the period ended 31 March 2014 is presented 
in accordance with Schedule 1(1)(b) of the 
Accounts Direction issued by the Secretary of 
State for Culture, Media and Sport to the 
Authority in May 2007. 

The Authority presents a balanced assessment 
of S4C’s position and prospects in the 
information required to be presented by 
statutory requirements. 

Principal activities 

S4C operates under Sections 203 to 
207 (inclusive) and Schedule 12 of the 
Communications Act 2003. Section 204 
provides that the Authority shall have the 
function of providing television programme 
services of high quality with a view to their 
being available for reception wholly or mainly 
by members of the public in Wales. In carrying 
out that function, the Authority must continue 
to broadcast the service provided in digital 
form referred to in legislation as S4C digital. 

Group structure 

Sub-paragraphs (2) and (3) of Paragraph 
1 of Schedule 6 to the Broadcasting Act 
1990 (as amended by Section 206 (6) of 
the Communications Act 2003) entitles the 
Authority, to the extent that it appears to them 
incidental or conducive to the carrying out of 
their functions to do so, to carry out activities, 
including commercial activities, through S4C 
companies using commercial revenues 
only. Likewise, the transitional provisions 
contained in paragraph 27 of Schedule 18 to the 
Communications Act 2003 permit the Authority 
to continue carrying on any activities, including 
commercial activities, which were being carried 
on immediately before the commencement 
of Section 206, either itself or through an S4C 
company. Within this consolidated Statement 
of Accounts, the Public Service Fund is referred 
to as S4C and the total of both public service 
and commercial activities is referred to as the 
Authority. The assets of the Authority that are 
not comprised in the Public Service Fund are 
referred to as the General Fund. 

Funding 

In October 2010, following the Comprehensive 
Spending Review, the Secretary of State 
for Culture, Media and Sport wrote to S4C 
confirming a 24.4% cut to S4C’s funding over 
the 4 years of the spending review period, 
and confirming the amounts that would be 
provided to the S4C Authority during this 
period. In addition, from 2013/14, S4C’s funding 
will be provided by a combination of continued 
exchequer funding, commercial revenue 
(generated by S4C) and the Licence Fee in 
accordance with the Framework Agreement of 
September 2011 between the Secretary of State 
for Culture, Media and Sport and the BBC Trust 
and the Operating Agreement between the 
BBC Trust and the S4C Authority. 


To enable the Secretary of State for Culture, 
Media and Sport to implement the changes 
to the funding of S4C, the S4C Authority's 
previous funding formula as set out in Section 
61 of the Broadcasting Act 1990 was amended 
in December 2011 by Section 31 of the Public 
Bodies Act 2011. Linder this amended provision 
the Secretary of State for Culture, Media and 
Sport now has a statutory duty to secure that 
in 2012 and each subsequent year the 
S4C Authority is paid an amount which s/he 
considers sufficient to cover the cost to the 
Authority during that year of (a) providing the 
Authority’s public services (within the meaning 
of Section 207 of the Communications Act 
2003); and (b) arranging for the broadcasting 
or distribution of those services. The Secretary 
of State for Culture, Media and Sport may 
discharge this duty by making payments her/ 
himself or entering into an agreement with 
another person for that person to do so (or 
both). Such funding must be held in the Public 
Service Fund and be applied only for the 
purposes of providing the Authority’s public 
services. No subsidy is permitted from the 
Public Service Fund for any S4C subsidiary. 

In December 2012 further reductions were 
announced to the funding allocated to the 
Authority from DCMS for the 2013-14 and 2014- 
15 financial years. In 2013-14 a further reduction 
of 1% is to be applied to S4C’s exchequer 
funding in addition to a further 2% reduction in 
2014-15. 

The Government announced in its Spending 
Review in June 2013 that its financial 
contribution to S4C for the financial year 
2015/16 would remain at £6.787m. 

Public Service Fund income 
and General Fund turnover 

Amounts receivable from the DCMS and 
the BBC Trust during the 15 month period 
to 31 March 2014 totalled £100.609m (12 
month period to 31 December 2012 - DCMS: 
£83.000m). The income receivable from the 
DCMS and the BBC Trust during the 15 month 
period is not pro-rated to the 2012 income 
figure due to the continuation of historical cash 
flow arrangements between the S4C Authority 
and DCMS. This income was used to finance 
the cost of commissioning and acquiring 
Welsh language programmes, the transmission 
costs of S4C, expenditure on fixed assets 
and overheads. The balance of this income, 
after the cost of programme transmission 
and operational and administrative expenses, 
therefore represents the principal means of 
financing the net assets of S4C and is treated 
as deferred income in the Public Service Fund. 
General Fund turnover was generated by sales 
of airtime, rights in television programmes, 
sponsorship, merchandising, publishing and 
investment activities. It totalled £3.391m during 
the 15 month period (12 month period to 31 
December 2012 - £3.285m). Further details are 
given in note 2 to the Statement of Accounts. 


Expenditure 

Costs charged to the profit and loss account 
during the period include £98.812m (12 month 
period to 31 December 2012 - £83.007m) 
for the cost of the programme service and 
transmission and distribution costs, £1.594m 
for other direct costs (12 month period to 31 
December 2012 - £1.277m) and £4.605m (12 
month period to 31 December 2012 - £3.620m) 
for operational and administrative expenses. 

The costs of programmes transmitted included 
£83.456m (12 month period to 31 December 
2012 - £67.900m) in respect of the cost of 
programmes commissioned or acquired 
from programme suppliers. Transmission and 
distribution costs are incurred in respect of 
transmitters and communication lines provided 
by contractors. The balance comprised the 
direct costs of programme commissioning 
and presentation, the operational costs of 
access services provided by S4C and other 
related costs of the programme service such as 
marketing costs and audience research. 

Other direct costs include third party 
co-production funding advances, profit 
participation due to third parties in respect of 
programme sales, agency commission and 
playout costs relating to advertisements and 
carriage costs relating to S4C2 on the digital, 
terrestrial and satellite platforms. Further 
details of the operational and administrative 
costs of the Authority are given in note 3 to the 
Statement of Accounts. 

Payment policy 

It is the Authority’s policy to agree appropriate 
terms and conditions for its transactions with 
suppliers, and subject to their compliance, to 
make payments in accordance with these terms. 
Typically during the period, 92% (12 month 
period to 31 December 2012 - 94%) of supplier 
balances were paid within 30 days. 


100 


Oriau a ddarlledwyd a chyfartaledd cost yr awr 

Yn ystod y cyfnod darlledodd S4C gyfanswm o 
8,400 awr o raglenni (12 mis i 31 Rhagfyr 2012 
- 6,629 awr), yn cynrychioli cyfartaledd o 129.2 
awr yr wythnos (12 mis i 31 Rhagfyr 2012 - 127.5 
awr). Mae dadansoddiad o’r oriau hyn rhwng 
rhaglenni Cymraeg a’u costau perthnasol fel a 
ganlyn: 

Derbyniodd S4C yr oriau statudol a 
ddarparwyd gan y BBC, a oedd yn cynnwys 
rhai ailddarllediadau, dan Adran 58 (1) Deddf 
Darlledu 1990 (fel yr addaswyd gan Adran 29 
Deddf Darlledu 1996) a thalwyd amdanynt gan 
y BBC o incwm y drwydded. Mae S4C hefyd 
wedi gwneud taliadau gwerth £3.5m i'r BBC am 
ddarparu ailddarllediad omnibws wythnosol 
a 30 o benodau haf o Pobol y Cwm nad yw'n 
cael eu darparu fel rhan o’r oriau statudol (12 
mis i 31 Rhagfyr 2012 - £3.1m). 

Yn ystod y cyfnod darlledodd S4C 1,598 awr 
(12 mis i 31 Rhagfyr 2012 - 1,278 awr) o raglenni 
Cymraeg yn yr oriau brig rhwng 6.30 y.p. a 
10.00 y.p. sy’n gyfartaledd yr wythnos o 24.6 
awr (12 mis i 31 Rhagfyr 2012 - 24.6 awr). 


15 mis i 12 mis i 

31 Mawrth 2014 31 Rhagfyr 2012 



Oriau 

Cost yr awr £ 

Oriau 

Cost yr awr £ 

Cymraeg 

Rhaglenni a gomisiynwyd 

Cynyrchiadau annibynnol 

2,460 

30,885 

1,990 

31,214 

BBC 

13 

84,118 

13 

87630 


2,473 

31,164 

2,003 

31,580 

Rhaglenni a brynwyd 

Ailddarllediadau 

587 

1,831 

342 

2,315 

Cynyrchiadau annibynnol 

4,223 

695 

3,376 

538 

BBC 

448 

5,391 

341 

5,972 


7,731 

10,795 

6,062 

11,201 

BBC - Oriau Statudol 

669 

- 

567 

- 


8.400 


6.629 


Cvfartaledd vr wvthnos 

129.2 


127.5 


Rhaglenni a ddarlledwyd yn 61 categori 





Rhaglenni a gomisiynwyd 


15 mis i 


12 mis i 


31 Mawrth 2014 

31 Rhagfyr 2012 


Oriau 

Cost yr awr £ 

Oriau 

Cost yr awr £ 

Drama 

125 

146,147 

98 

150,040 

Ffeithiol Cvffredinol 

831 

21,802 

649 

24,865 

Materion Cvfoes 

90 

30,540 

69 

30,739 

Cerdd Ysqafn/Adloniant 

205 

50,000 

139 

54,337 

Plant 

672 

14,875 

598 

11,938 

Cerddoriaeth a Chelfvddvdau 

168 

30,218 

148 

31,473 

Chwaraeon 

352 

32,451 

279 

35,339 

Crefvdd 

30 

39,281 

23 

47103 

Cvfanswm 

2,473 

31,164 

2,003 

31,580 

BBC 

15 mis i 


12 mis i 


31 Mawrth 2014 

31 Rhagfyr 2012 



Oriau 


Oriau 


Drama 

123 


96 


Newyddion 

243 


199 


Materion Cyfoes a Ffeithiol 

53 


49 


Adloniant Ysgafn 

1 


- 


Pobl Ifanc a Phlant 

20 


14 


Cerddoriaeth a Chelfyddydau 

93 


103 


Addysg 

- 


- 


Chwaraeon 

136 


106 


Crefvdd 

- 


- 



669 


567 



101 


Hours transmitted and average cost per hour 

The total hours of programmes transmitted 
by S4C during the period amounted to 8,400 
(12 month period to 31 December 2012 - 
6,629), representing an average per week of 
129.2 hours (12 month period to 31 December 
2012 - 1275 hours). An analysis of these hours 
between Welsh language programmes and 
their related costs is as follows: 

The statutory hours supplied by the BBC, 
which included an element of repeat 
programmes, were provided to S4C under 
Section 58 (1) of the Broadcasting Act 
1990 (as amended by Section 29 of the 
Broadcasting Act 1996) and were funded out 
of the BBC’s licence revenue. S4C also made 
payments totalling £3.5m to the BBC for the 
provision of the weekly omnibus repeat and 
30 summer episodes of Pobol y Cwm not 
provided as part of the statutory hours (12 
month period to 31 December 2012 - £3.1m). 

During the period 1,598 hours (12 month period 
to 31 December 2012 -1,278 hours) of Welsh 
language programmes were transmitted in the 
peak hours between 6.30 p.m. and 10.00 p.m. 
with a weekly average of 24.6 hours (12 month 
period to 31 December 2012 - 24.6 hours). 


15 months to 12 months to 



31 March 2014 

31 December 2012 


Hours 

Cost per hour £ 

Hours 

Cost per hour £ 

Welsh 

Commissioned programmes 

Independent production 

2,460 

30,885 

1,990 

31,214 

BBC 

13 

84,118 

13 

87630 


2,473 

31,164 

2,003 

31,580 

Acquired programmes 

Repeats 

587 

1,831 

342 

2,315 

Independent production 

4,223 

695 

3,376 

538 

BBC 

448 

5,391 

341 

5,972 


7,731 

10,795 

6,062 

11,201 

BBC - Statutory hours 

669 

- 

567 

- 


8,400 


6.629 


Averaqe per week 

129.2 


127.5 


Transmitted programmes by category 





Commissioned programmes 


15 months to 


12 months to 


31 March 2014 

31 December 2012 


Hours 

Cost per hour £ 

Hours 

Cost per hour £ 

Drama 

125 

146,147 

98 

150,040 

General Factual 

831 

21,802 

649 

24,865 

Current Affairs and Weather 

90 

30,540 

69 

30,739 

Liqht Music / Entertainment 

205 

50,000 

139 

54,337 

Children 

672 

14,875 

598 

11,938 

Music and Arts 

168 

30,218 

148 

31,473 

Sport 

352 

32,451 

279 

35,339 

Reliqion 

30 

39,281 

23 

47103 

Total 

2,473 

31,164 

2.003 

31,580 


BBC 

15 months to 

12 months to 


31 March 2014 

31 December 2012 


Hours 

Hours 

Drama 

123 

96 

News 

243 

199 

Current Affairs and Factual 

53 

49 

Light Entertainment 

1 

- 

Youth and Children 

20 

14 

Music and Arts 

93 

103 

Education 

- 

- 

Sport 

136 

106 

Reliqion 

- 

- 


669 

567 






































102 


Adroddiad Llywodraethiant 


Mae’r Adroddiad Llywodraethiant yn nodi 
fframwaith llywodraethiant corfforaethol 
yr Awdurdod ac yn egluro sut y mae’r 
Awdurdod yn cynnal ei fusnes, sut mae 
aelodau’r Awdurdod yn cael eu penodi, sut y 
mae’r Awdurdod yn asesu ei berfformiad ac 
effeithiolrwydd a sut y mae’r Awdurdod yn 
dirprwyo cyfrifoldebau i’r Tim Rheoli a'r Prif 
Weithredwr tra’n sicrhau atebolrwydd priodol. 
Mae’r adroddiad hefyd yn nodi asesiad yr 
Awdurdod o’r risgiau cynradd sy’n wynebu 
busnes S4C ar hyn o bryd. 


Fframwaith Llywodraethiant Corfforaethol S4C 

Mae fframwaith cyfansoddiadol yr Awdurdod 
S4C wedi'i nodi mewn statud ac mae 
dyletswydd ar yr Awdurdod i gyflwyno 
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol am 
ei weithgareddau i’r Senedd bob blwyddyn. 

Cydymffurfio gyda’r Cod Llywodraethiant 
Corfforaethol 

Mae’r Awdurdod yn ymrwymedig i ddefnyddio’r 
egwyddorion uchaf o ran llywodraethiant 
corfforaethol sy’n gymesur a’i faint. Er nad yw’r 
Awdurdod yn gwmni rhestredig, mae wedi 
dewis cydymffurfio a darpariaethau Adran 1 
Cod Llywodraethiant Corfforaethol y DG 2012 
hyd y bont yn gymwys i’r Awdurdod. Yn ystod 
y flwyddyn, mae’r Awdurdod wedi defnyddio’r 
egwyddorion rheolaeth dda a gynhwysir yng 
Nghod Llywodraethiant Corfforaethol y DG. 

Yr Awdurdod a’i Aelodau 

Fel awdurdod darlledu annibynnol, mae 
gan yr Awdurdod gyfrifoldeb i sicrhau 
bod swyddogaethau statudol S4C, mewn 
amgylchedd gwasanaeth cyhoeddus a 
masnachol, yn cael eu cyflawni’n unol a 
pholisi'au’r Awdurdod, gofynion Deddfau 1990 a 
1996, Deddf Cyfathrebiadau 2003 a hefyd o fis 
Ebrill 2013 y Cytundeb Gweithredu a gytunwyd 
gydag Ymddiriedolaeth y BBC. 

Mae’r Awdurdod yn cynnwys y Cadeirydd a hyd 
at wyth aelod, a phenodir gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon, ar 61 ymgynghori a Llywodraeth 
Cymru, Swyddfa Cymru ac Ymddiriedolaeth 
y BBC. Mae ganddynt brofiad a gwybodaeth 
helaeth ac maent yn annibynnol o’r Tim 
Rheoli, ac o unrhyw berthynas fusnes neu 
berthynas arall a allai ymyrryd ag arfer eu barn 
annibynnol. Mae’r strwythur hwn yn sicrhau na 
all y broses o wneud penderfyniadau gan yr 
aelodau gael ei dominyddu gan unigolyn neu 
grwp bychan. 

Mae amrywiaeth o fewn y bwrdd yn cael 
ei ystyried fel rhan o’r broses ddethol. Mae 
amrywiaeth o fewn y sefydliad yn allweddol i 
sicrhau bod gwasanaeth S4C yn adlewyrchu ei 
gynulleidfa a’u hanghenion. 

Mae rhaglen sefydlu bwrpasol yn cael ei 
ddarparu i bob aelod newydd o’r Awdurdod. 
Ynghyd a darparu gwybodaeth sylfaenol sy’n 
ymwneud a dyletswyddau cyfarwyddwyr, mae’r 
broses sefydlu yn cynnwys gwybodaeth sy’n 
ymwneud a gweithrediad busnes S4C, y sector 
cyfryngau a hefyd y prif risgiau ac ansicrwydd 
sy’n wynebu S4C. 

Cyfarfodydd yr Awdurdod 

Cynhwysir manylion bywgraffyddol, ynghyd a 
chofnod o bresenoldeb aelodau’r Awdurdod 
yn yr Adroddiad Blynyddol. Yn ogystal a 
chyfarfodydd busnes misol a chyfarfodydd 
phwyllgorau, cynhaliwyd dau gyfarfod 
ychwanegol er mwyn datblygu strategaeth 
tymor hir S4C. 

Fel arfer bydd y Prif Weithredwr, Ysgrifennydd 
yr Awdurdod a’r Tim Rheoli’n bresennol ym 


mhob un o gyfarfodydd yr Awdurdod. Mae’r 
Tim Rheoli’n darparu gwybodaeth briodol ac 
amserol ar gyfer aelodau’r Awdurdod ac mae 
rhyddid i'r aelodau ofyn am unrhyw wybodaeth 
bellach y credant sy’n angenrheidiol. 

Gall pob aelod ofyn am gyngor gan 
Ysgrifennydd yr Awdurdod a gweithwyr 
proffesiynol annibynnol ar draul S4C. 

Mae Aelodau’r Awdurdod yn herio’r 
weithrediaeth mewn modd adeiladol a 
gyda’i gilydd yn cyfrannu at y gwaith o 
ddatblygu strategaeth yr Awdurdod ar gyfer 
gwasanaethau S4C. Mae Aelodau’r Awdurdod 
yn craffu perfformiad rheolwyr mewn 
perthynas a chyflawni nodau ac amcanion a 
gytunwyd ac yn monitro adrodd ar berfformiad. 
Maent yn bodloni eu hunain am gywirdeb 
gwybodaeth ariannol a bod rheolaethau a 
systemau rheoli risg ariannol yn gadarn ac yn 
amddiffynadwy. 

Strwythur Llywodraethiant 

Mae’r Awdurdod wedi sefydlu’r pwyllgorau 
canlynol i’w gynorthwyo i gyflawni ei 
gyfrifoldebau: 

• Pwyllgor Cynnwys 

• Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg 

• Pwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth 

• Pwyllgor Cwynion a Chydymffurfiaeth 

Cynrychiolir yr Awdurdod ar fwrdd Grwp 
Masnachol S4C gan ddau aelod o’r Awdurdod 
sydd wedi eu penodi’n gyfarwyddwyr 
anweithredol yr is-gwmni'au masnachol sy’n 
eiddo llwyr i S4C. 


Effeithiolrwydd a Gwerthuso 

Mae’r Awdurdod yn cynnal gwerthusiad 
rheolaidd a thrylwyr o’i berfformiad ei hun a 
gwaith ei bwyllgorau a’r Aelodau. 

Yn ystod y cyfnod arweiniodd Cadeirydd 
yr Awdurdod adolygiad blynyddol o 
effeithiolrwydd yr Awdurdod ei hun, ei 
bwyllgorau ac adolygiad perfformiad holl 
aelodau’r Awdurdod. Cynhaliwyd adolygiad 
o berfformiad y Cadeirydd ar y cyd gan 
gadeiryddion y Pwyllgorau Personel a 
Chydnabyddiaeth ac Archwilio a Rheoli Risg. 

Diddordebau a Chydnabyddiaeth Aelodau 

Mae cofrestr sy’n datgan diddordebau’r 
Aelodau ar gael ar wefan, S4C, s4c.co.uk. 

S4C Mae copi’au ar gael i’w harchwilio 
yn swyddfeydd S4C yng Nghaerdydd a 
Chaernarfon. 

Caiff gwybodaeth mewn perthynas a 
chydnabyddiaeth yr Aelodau ei roi yn nodyn 4 
y Datganiad Ariannol. 

Gwrthdaro Buddiannau 

Yn ystod y cyfnod nid oedd gan unrhyw 
aelodau fudd mewn cytundebau gydag S4C. 

Cyfrifoldebau’r Prif Weithredwr 
a’r Tfm Rheoli 

Yn amodol ar adolygiad cyfnodol gan yr 
Awdurdod o’r pwerau a’r cyfrifoldebau a 
ddirprwyir i’r Tim Rheoli a chyfrifoldebau 
statudol trosgynnol yr Awdurdod, mae’r 
cyfrifoldeb ar gyfer llunio a gweithredu polisi 
manwl, yn unol a chylch gorchwyl S4C a’r 
polisi cynnwys a chynnal materion S4C, wedi ei 
ddirprwyo i’r Prif Weithredwr a thrwyddo ef i’r 
Tim Rheoli. 

Dynodir Prif Weithredwr S4C yn Swyddog 
Cyfrifo ar gyfer S4C. Mae’r Swyddog Cyfrifo yn 
gyfrifol i’r DCMS mewn perthynas ag ariannu 
statudol S4C ac felly ef yw’r person sy’n gyfrifol 
am y defnydd priodol o arian a delir i S4C gan 
yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon. 


Strwythur Llywodraethiant yr Awdurdod 


Awdurdod 

Cadeirydd, a hyd at 8 aelod 


Pwyllgor Cynnwys 


Prif Weithredwr 


Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg 


Pwyllgor Cwynion a Chydymffurfiaeth 


Pwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth 


I Bwrdd Masnachol S4C 

i_ 


103 


Governance report 

This Governance Report sets out the Authority’s 
corporate governance framework and explains 
how the Authority conducts its business, how 
members of the Authority are appointed, how 
the Authority assesses its performance and 
effectiveness and how the Authority delegates 
responsibilities to the Chief Executive and 
Management Team whilst ensuring appropriate 
accountability. The report also sets out the 
Authority’s assessment of the primary risks 
currently facing S4C’s business. 


S4C’s Corporate Governance Framework 

The S4C Authority’s constitutional framework 
is set out in statute and requires the Authority 
to present an Annual Report and Statement 
of Accounts of its activities to Parliament each 
year. 

Compliance with the Corporate Governance 
Code 

The Authority is committed to applying the 
highest principles of corporate governance 
commensurate with its size. Although the 
Authority is not a listed company, it has opted 
to comply with the provisions of Section 1 of 
the 2012 UK Corporate Governance Code in 
so far as they are applicable to the Authority. 
During the year, the Authority has applied the 
principles of good governance contained in the 
U.K. Corporate Governance Code. 

The Authority and its Members 

As an independent broadcasting authority, 
the Authority has responsibility for ensuring 
that, in both a public service and commercial 
environment, the statutory functions of S4C 
are discharged and that S4C operates in 
accordance with the Authority’s policies, the 
requirements of the Broadcasting Acts 1990 
and 1996 the Communications Act 2003 and 
also from April 2013 an agreed Operating 
Agreement with the BBC Trust. 

The Authority comprises the Chair and up to 
eight members, all of whom are appointed 
by the Secretary of State for Culture, Media 
and Sport following consultation with the 
Welsh Government, Wales Office and the BBC 
Trust. They bring a breadth of experience 
and knowledge and are independent of the 
Management Team and of any business or 
other relationship which could interfere with the 
exercise of their independent judgment. This 
structure ensures that the members’ decision 
making cannot be dominated by an individual 
or small group. 

Diversity within the board is considered as 
part of the selection process. Diversity within 
the organisation is key to ensuring that S4C’s 
service reflects its audience and their needs. 

A tailored induction programme is provided 
to all new members of the Authority. Along 
with provisions of core information relating to 
directors duties, the induction process includes 
information relating to the operation of S4C’s 
business, the media sector and also principal 
risks and uncertainties facing S4C. 

Authority meetings 

The biographical details, together with 
attendance records of the Authority members 
are included in this Annual Report. In addition 
to monthly business meetings and committees 
two additional meetings were held to develop a 
long term strategy for S4C. 

All meetings of the Authority are usually 
attended by the Chief Executive, the Secretary 
to the Authority, and the Management 
Team. The Management Team supplies the 


Authority members with appropriate and 
timely information and the members are free 
to seek any further information they consider 
necessary. 

All members have access to advice from the 
Secretary to the Authority and independent 
professionals at the expense of S4C. 

Authority members constructively challenge 
the executive and collectively contribute to 
the development of the Authority’s strategy 
for S4C’s services. Authority members 
scrutinise the performance of management 
in meeting agreed goals and objectives and 
monitor the reporting of performance. They 
satisfy themselves on the integrity of financial 
information and that financial controls and 
systems of risk management are robust and 
defensible. 

Governance Structure 

The Authority has established the following 
committees to help it in the discharge of its 
responsibilities: 

• Content Committee 

• Audit and Risk Management Committee 

• Personnel and Remuneration Committee 

• Complaints and Compliance Committee 

The Authority is also represented on the board 
of S4C’s Commercial Group by two Authority 
members appointed as non-executive directors 
of S4C’s wholly owned commercial subsidiary 
companies. 


Effectiveness and Evaluation 

The Authority undertakes a regular and 
rigorous evaluation of its own performance and 
that of its committees and members. 

During the period the Chairman of the 
Authority led an annual review of the 
effectiveness of the Authority itself, its 
committees and a performance review of all 
members of the Authority. A review of the 
Chairman’s performance was conducted jointly 
by the chairs of the Personnel and Audit and 
Risk Management Committees. 

Members’ Interests and Remuneration 

A register stating the members’ interests 
appears on S4C’s website, s4c.co.uk. Copies are 
available for inspection at the offices of S4C in 
Cardiff and Caernarfon. 

Information in respect of members’ 
remuneration as required under the Accounts 
Direction is given in note 4 to the Statement of 
Accounts 

Conflicts of Interest 

During the period no members had an interest 
in contracts with S4C. 

Responsibilities of the Chief Executive 
and Management Team 

Subject to periodic review by the Authority of 
the delegation of powers and responsibilities 
to the Management Team and the Authority’s 
overriding statutory responsibilities, 
responsibility for the formulation and operation 
of detailed policy, in accordance with S4C’s 
remit and content policy and the conduct of the 
affairs of S4C, has been delegated to the Chief 
Executive and through him to the Management 
Team. 

S4C’s Chief Executive is designated as 
Accounting Officer for S4C. The Accounting 
Officer is responsible to the DCMS in respect 
of the statutory funding of S4C and, as such, 
is the person responsible for the proper use of 
funds paid to S4C by the Secretary of State for 
Culture, Media and Sport. 


The Authority’s goverance structure 


Authority 

Chairman, and up to 8 members 


Chief Executive 


Management Team 


Content Committee 


Audit and Risk Management Committee 


Complaints and Compliance Committee 


Personnel and Remuneration Committee 


S4C Commercial Board 









































104 


Pwyllgor Cyllideb 

Mae’r Pwyllgor Cyllideb yn cynnwys y Prif 
Weithredwr a’r Tim Rheoli. Diben y Pwyllgor 
yw ystyried yn fanwl cyllidebau blynyddol 
drafft ar gyfer S4C, ynghyd a chynlluniau 
ariannol tymor hir ac i argymell cyllidebau a 
chynlluniau o’r fath i’r Awdurdod i’w hystyried 
a'u cymeradwyo. 

Cymeradwyir cyllideb S4C ar gyfer pob 
blwyddyn ariannol (ac unrhyw ddiwygiadau 
dilynol iddo) gan yr Awdurdod. Yn ogystal ceir 
cyllideb amcanol pum mlynedd. 

Archwilio Mewnol 

Mae swyddogaeth archwilio mewnol 
(PricewaterhouseCoopers LLP) wedi cael ei 
chynnal trwy gydol y flwyddyn i roi sicrwydd i’r 
pwyllgor ynglyn a gweithrediad a dilysrwydd 
y system rheolaeth fewnol. Mae’r Archwilwyr 
Mewnol yn mynd ati’n annibynnol i adolygu’r 
broses reoli a weithredir gan y rheolwyr 
ac adrodd i’r Swyddog Cyfrifo a’r Pwyllgor 
Archwilio a Rheoli Risg. Mae camu cywiro 
sydd wedi eu cynllunio yn cael eu monitro’n 
annibynnol gan y Pwyllgor Archwilio a Rheoli 
Risg ar gyfer eu cwblhau’n brydlon rhag ofn 
bod rheolaethau gwan neu amhriodol i’w cael 
sydd felly’n creu elfen o risg i’r sefydliad. 

Rheoli Risg a Rheolaeth Fewnol 

Mae adnabod a rheoli risgiau yn greiddiol i 
waith yr Awdurdod. Mae gan yr Awdurdod a’r 
Tim Rheoli gyfrifoldeb clir am adnabod risgiau 
sy’n wynebu S4C ac am roi gweithdrefnau yn 
eu lie er mwyn monitro a lliniaru risgiau o’r fath. 
Mae’r Awdurdod a’r Tim Rheoli’n gweithredu 
fframwaith rheoli risg ar gyfer nodi, gwerthuso 
a rheoli (yn hytrach na dileu) risgiau sylweddol 
a wynebir gan S4C. Mae’r fframwaith hwn wedi 
ei ddatblygu yn unol a chanllawiau arfer da 
perthnasol ar reolaethau mewnol a rheoli risg. 

Yr Awdurdod sy’n gyfrifol yn y pen draw 
am gynnal system gadarn o reolaeth fewnol 
i ddiogelu asedau S4C ac am adolygu'i 
heffeithiolrwydd. Mae system o’r fath wedi’i 
chynllunio i reoli, yn hytrach na dileu’r risg o 
fethiant i gyflawni amcanion busnes. 

Mae cyfyngiadau cynhenid mewn unrhyw 
system reoli, ac felly dim ond sicrwydd 
rhesymol ac nid sicrwydd llwyr y gall hyd yn 
oed y systemau mwyaf effeithiol ei ddarparu yn 
erbyn camddatganiad neu golled sylweddol. 

Yn dilyn cyhoeddi arweiniad i gyfarwyddwyr ar 
reolaeth fewnol, Rheolaeth Fewnol; Arweiniad 
i Gyfarwyddwyr ar y Cod Cyfun (arweiniad 
Turnbull), mae’r Awdurdod yn cadarnhau 
bod proses barhaus i adnabod, gwerthuso 
a rheoli’r risgiau sylweddol a wynebir gan y 
grwp wedi bod ar waith ar gyfer y flwyddyn 
dan sylw a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r 
Datganiad Ariannol, a bod y broses hon yn 
cael ei hadolygu’n rheolaidd gan yr Awdurdod 
a’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg a’i bod yn 
cydymffurfio gyda’r arweiniad. 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r prosesau 
perthnasol a roddwyd ar waith i adnabod a 
rheoli risgiau a hefyd yn nodi’r risgiau strategol 
allweddol a nodwyd gan y Pwyllgor a’r 
Awdurdod yn ystod y flwyddyn. 

Mae elfennau allweddol y system rheolaeth 
fewnol fel a ganlyn: 

Rheolaeth Ariannol 

Mae S4C yn gweithredu system gynhwysfawr 
ar gyfer adrodd ar reolaeth sy’n cynnwys 
paratoi cyllidebau blynyddol gan bob canolfan 
cost. Caiff y cyllidebau hyn eu cymeradwyo 
gan yr Awdurdod fel rhan o’r gyllideb 
gyffredinol am y flwyddyn. Adroddir yn fisol 
ar ganlyniadau’r canolfannau cost a chaiff y 
canlyniadau eu cymharu a’r gyllideb. Ymchwilir 


i amrywiadau sylweddol o’u cymharu a’r 
gyllideb fel y bo’n briodol. Mae rhagolygon 
ar gyfer ymrwymiadau’n cael eu paratoi’n 
rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. 

Adroddiadau Ariannol 

Mae’r Awdurdod wedi sefydlu systemau 
rheolaeth fewnol a systemau rheoli risg sy’n 
ymwneud a’r broses o gyflwyno adroddiadau 
ariannol y grwp a phrases y grwp ar gyfer 
paratoi cyfrifon cyfun. Mae’r Pwyllgor Archwilio 
a Rheoli Risg yn gyfrifol am oruchwylio a 
monitro’r prosesau hyn, sydd wedi’u cynllunio 
i sicrhau bod yr Awdurdod yn cydymffurfio a’r 
darpariaethau adrodd a rheoleiddio perthnasol. 

Trefniadau chwythu’r chwiban 

Mae gan S4C bolisi 'chwythu’r chwiban’(datgelu 
gwybodaeth) er mwyn hwyluso’r broses o 
gyfathrebu gwybodaeth gyfrinachol berthnasol 
neu unrhyw ddigwyddiad mewn modd 
gyfrinachol. Mae’r Pwyllgor, ar ran yr Awdurdod, 
yn gyfrifol am sicrhau bod trefniadau priodol yn 
eu lie ar gyfer ymchwilio, mewn modd cymesur, 
i faterion a gyflwynwyd ac ar gyfer camau 
priodol yn dilyn unrhyw ymchwiliad. 

Trefnweithiau rheolaeth 

Mae’r trefnweithiau gweithredol wedi’u 
dogfennu yn y Trefnweithiau Rheolaeth 
Fewnol. Mae goblygiadau newidiadau yn y 
gyfraith a rheoliadau’n cael eu hystyried yn y 
trefnweithiau hyn. Mae pob canolfan cost yn 
cynnal rheolaethau a threfnweithiau ariannol 
sy’n briodol i'w hamgylchedd busnes ei hun 
a’r rheini’n cydymffurfio gyda’r safonau a’r 
canllawiau a gymeradwywyd gan yr Awdurdod. 

Monitro rheolaethau a risgiau busnes 

Mae’r Tim Rheoli yn gyfrifol am adnabod a 
gwerthuso’r risgiau sylweddol sy’n berthnasol 
i’w meysydd busnes, ynghyd a chynllunio 
a gweithredu rheolaethau mewnol priodol. 
Asesir y risgiau hyn ar sail barhaus a gallant fod 
yn gysylltiedig ag amrywiaeth o ffynonellau 
mewnol neu allanol gan gynnwys toriadau 
mewn goruchwyliaeth, amhariad ar y systemau 
gwybodaeth, cystadleuaeth, trychinebau 
naturiol a gofynion rheoleiddio. 

Mae’r Prif Weithredwr hefyd yn adrodd i’r 
Awdurdod ar ran y Tim Rheoli ar newidiadau 
sylweddol yn y busnes a’r amgylchedd 
allanol sy’n effeithio risgiau sylweddol. Mae’r 
Cyfarwyddwr Cyllid yn darparu gwybodaeth 
ariannol i’r Awdurdod yn fisol, sy’n cynnwys 
dangosyddion perfformiad allweddol a risg. Lie 
nodir meysydd ar gyfer gwelliant yn y system, 
mae'r Awdurdod yn ystyried yr argymhellion a 
wneir gan y Tim Rheoli a’r Pwyllgor Archwilio a 
Rheoli Risg. 

Asesu Prif Risgiau ac Ansicrwydd 

Yn ystod y flwyddyn cynhaliodd S4C adolygiad 
trylwyr pellach o’i gofrestr risg. Roedd 
diweddariadau perthnasol i’r gofrestr risg yn 
cynnwys mewnbwn gan Aelodau'r Awdurdod 
yn dilyn diwrnod cwrdd i ffwrdd ar gyfer 
adolygu heriau strategol, gweithredol ac 
ariannol y dyfodol. 

Darparodd swyddogion adroddiadau rheolaidd 
yn ystod y flwyddyn ar gyfer y Pwyllgor 
Archwilio a Rheoli Risg er mwyn iddynt allu 
monitro rheoli risg a gwelliannau i’r gofrestr. 

Yn ogystal, darparwyd adroddiadau a sicrwydd 
perthnasol gan yr archwilwyr mewnol er 
mwyn galluogi’r pwyllgor i asesu proffil risg yr 
Awdurdod yn ystod y flwyddyn. 

Mae’r asesiad risg a nodir isod yn cynnwys 
y prif risgiau ac ansicrwydd a adnabuwyd 
gan y Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg yn 
ystod y flwyddyn. Bwriad y rhain yw nodi ar 
lefel strategol risgiau posibl allai gael effaith 
sylweddol ar allu’r Awdurdod i gyflawni ei 
rwymedigaethau statudol. 


Mae’r prif feysydd risg a nodwyd gan yr 
Awdurdod yn parhau’n debyg i’r rhai a 
nodwyd yn y flwyddyn flaenorol, a gellir eu 
categoreiddio fel rhai yn ymwneud a darparu ac 
ansawdd gwasanaeth S4C, a materion strategol, 
ariannol a llywodraethiant. 

1. Cynulleidfa a Pherfformiad 

Prif ddyletswydd yr Awdurdod yw darparu 
gwasanaeth teledu digidol iaith Gymraeg sy’n 
cynnwys ystod eang o raglenni amrywiol o 
ansawdd uchel. Er mwyn darparu gwasanaeth 
o’r fath, rhaid i’r Awdurdod sicrhau ei fod yn 
gwrando ar anghenion ei gynulleidfa, bod S4C 
yn ymateb yn briodol i’r anghenion hyn a bod y 
sector cynhyrchu annibynnol yn gallu darparu 
cynnwys o ansawdd uchel. 

Mae’r Awdurdod yn arolygu ansawdd y 
gwasanaeth drwy gydol y flwyddyn ac 
ymgynghorodd yn eang a’r gynulleidfa gan 
ddefnyddio nifer o wahanol ddulliau gan 
gynnwys Nosweithiau Gwylwyr, paneli ymateb 
a grwpiau ffocws. Mae S4C yn ogystal, gan 
weithio’n agos gyda chynhyrchwyr annibynnol, 
wedi trafod sylwadau’r gynulleidfa a nodi ffyrdd 
o wella’r allbwn rhaglenni tra hefyd yn sicrhau 
gwerth am arian drwy’r cydweithio hyn. 

Mewn amgylchedd o Iwyfannau cyfryngol sy’n 
datblygu'n gyflym, mae angen i S4C sicrhau ei 
fod yn gallu mynd i’r afael a phatrymau gwylio 
a gofynion y gynulleidfa ar gyfer cynnwys ar 
draws gwahanol Iwyfannau digidol cyfredol 
ac yn y dyfodol, gan gynnwys gwasanaethau 
ar-lein, Manylder Uwch a fformatau cynnwys 
eraill. Mae’r Awdurdod yn fodlon bod S4C wedi 
rhoi mewn lie paratoadau priodol er mwyn 
ei galluogi i fonitro perfformiad gwasanaeth 
S4C a’i Strategaeth Ddigidol newydd, er bod 
pryder yn parhau parthed gallu S4C i gynnal 
cydraddoldeb gyda darlledwyr gwasanaeth 
cyhoeddus eraill o ran buddsoddi mewn 
llwyfannau a gwasanaethau newydd. 

Mae gofyn i’r system gymhleth o seilwaith 
technegol sy’n ganolog i allu S4C i ddarparu 
ei gynnwys dros ystod gynyddol o Iwyfannau 
i gynnal lefel uchel iawn o argaeledd 
gwasanaethau ac ansawdd ar sail 24/7. Mae 
cynlluniau parhad busnes o fewn S4C wedi 
eu cynllunio er mwyn sicrhau bod y systemau 
technegol hyn yn gadarn a bod trefniadau 
priodol a chymesur yn eu lie er mwyn dygymod 
gyda digwyddiadau technegol sylweddol. 

2. Strategol ac Ariannol 

Daw arian yr Awdurdod ar hyn o bryd o dair 
ffynhonnell, cymhorthdal gan yr Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, o Ffi’r 
Drwydded drwy Ymddiriedolaeth y BBC ac 
incwm masnachol a gynhyrchir gan S4C. Gallai’r 
hinsawdd economaidd bresennol arwain at 
ragor o bwysau ar gyllid S4C, ac fe allai hyn yn 
ei dro gael effaith economaidd ar y diwydiannau 
creadigol yng Nghymru. Mae’r Prif Weithredwr 
wedi adrodd i’r Awdurdod ar y bygythiadau hyn 
ac mae wedi arwain trafodaethau ar yr effaith ar 
y gwasanaeth o dan nifer o amgylchiadau, gan 
gynnwys yr effaith ar y sector annibynnol. 

3. Llywodraethiant 

Mae system a gweithdrefnau llywodraethiant 
corfforaethol yr Awdurdod wedi eu diwygio’n 
sylfaenol ers 2010 er mwyn sicrhau eu bod yn 
gadarn ac yn addas. 

Mae’r Awdurdod wedi sefydlu system o adolygu 
perfformiad blynyddol gyda’r bwriad iddo 
adeiladu ar y sylfeini newydd sydd wedi eu 
cyflwyno yn dilyn argymhellion Adroddiad 
Shortridge. Bydd yr Awdurdod yn parhau 
i adolygu ei drefniadau llywodraethiant 
corfforaethol ac mae'n gweithio’n agos a'r 
archwilwyr mewnol i ddatblygu system mapio 
sicrwydd effeithiol ar gyfer S4C. 


105 


Budget Committee 

The Budget Committee comprises the Chief 
Executive and the Management Team. Its 
purpose is to consider in detail draft annual 
budgets for S4C, together with long term 
financial plans and to recommend such 
budgets and plans to the Authority for its 
consideration and approval. 

S4C’s budget for each financial year (and any 
subsequent amendments to it) is approved by 
the Authority. There is also a five year projected 
budget. 

Internal Audit 

An internal audit function 
(PricewaterhouseCoopers LLP) has been 
maintained throughout the year to provide 
assurance to the committee as to the operation 
and validity of the system of internal control. 
The Internal Auditors independently review the 
control process implemented by management 
and report to the Accounting Officer and 
the Audit and Risk Management Committee. 
Planned corrective actions are independently 
monitored by the Audit and Risk Management 
Committee for timely completion should there 
be weak or appropriate controls in place thus 
creating an element of risk to the organisation. 

Risk Management and Internal Control 

The identification and management of risks 
is at the heart of the Authority’s work. The 
Authority and the Management Team have a 
clear responsibility for the identification of risks 
facing S4C and for putting in place procedures 
to monitor and mitigate such risks. The 
Authority and the Management Team operate 
a risk management framework for identifying, 
evaluating and managing (rather than 
eliminating) significant risks faced by S4C. This 
framework has been developed in accordance 
with relevant good practice guidance on 
internal controls and risk management. 

The Authority is ultimately responsible for 
maintaining a sound system of internal 
control to safeguard the assets of S4C and for 
reviewing its effectiveness. Such a system is 
designed to manage, but not eliminate the risk 
of failure to achieve business objectives. 

There are inherent limitations in any control 
system and accordingly even the most 
effective systems can provide only reasonable 
and not absolute assurance against material 
misstatement or loss. 

Following publication of guidance for directors 
on internal control, Internal Control; Guidance 
for Directors on the Combined Code (the 
Turnbull guidance), the Authority confirms that 
there is an ongoing process for identifying, 
evaluating and managing the significant risks 
faced by the group, that has been in place for 
the year under review and up to the date of 
approval of the Statement of Accounts, and 
that this process is regularly reviewed by the 
Authority and the Audit and Risk Management 
Committee and accords with the guidance. 

This report sets out the relevant processes put 
in place to identify and manage risks and also 
sets out the key strategic risks identified by the 
Committee and the Authority during the year. 

The key features of the system of internal 
control are as follows: 

Financial management 

S4C operates a comprehensive management 
reporting system which involves the 
preparation of annual budgets by all cost 
centres. These budgets are then approved by 
the Authority as part of the overall budget 
for the year. The results of the cost centres 
are reported monthly and compared to the 


budget. Significant variances from budget 
are investigated as appropriate. Forecasts 
of commitments are prepared regularly 
throughout the year. 

Financial reporting 

The Authority has in place internal control 
and risk management systems in relation to 
the group’s financial reporting process and 
the group’s process for the preparation of 
consolidated accounts. The Audit and Risk 
Management Committee is responsible for 
overseeing and monitoring these processes, 
which are designed to ensure that the 
Authority complies with relevant regulatory 
reporting and filing provisions. 

Whistle-blowing arrangements 

S4C has a ’whistle-blowing’ (disclosure) policy 
to facilitate the confidential communication 
of relevant information or any incident in 
confidence. The committee, on behalf of the 
Authority, is responsible for ensuring that there 
are appropriate arrangements in place for the 
proportionate investigation of matters reported 
and for appropriate follow-up action. 

Control procedures 

Operational procedures are documented in the 
Internal Control Procedures. The implications 
of changes in law and regulations are taken 
into account within these procedures. Each 
cost centre maintains financial controls and 
procedures appropriate to its own business 
environment conforming to the standards and 
guidelines approved by the Authority. 

Monitoring controls and business risks 

The Management Team is responsible for the 
identification and evaluation of significant risks 
applicable to their areas of business, together 
with the design and operation of suitable 
internal controls. These risks are assessed on a 
continuous basis and may be associated with a 
variety of internal or external sources including 
control breakdowns, disruption in information 
systems, competition, natural catastrophe and 
regulatory requirements. 

The Chief Executive also reports to the 
Authority on behalf of the Management Team 
on significant changes in the business and the 
external environment which affect significant 
risks. The Director of Finance provides the 
Authority with monthly financial information 
which includes key performance and risk 
indicators. Where areas for improvement in the 
system are identified, the Authority considers 
the recommendations made by the 
Management Team and the Audit and Risk 
Management Committee. 

Assessment of Principal Risks and 
Uncertainties 

During the year S4C conducted a further 
thorough review of its risk register. Material 
updates to the risk register also included 
Authority member input following on from an 
away-day to review future strategic, operational 
and financial challenges. 

Officers provided regular reports during the 
year for the Audit and Risk Management 
Committee to monitor risk management and 
register enhancements. In addition, relevant 
reports and assurances were provided by the 
internal auditors thus enabling the committee 
to critically assess the Authority’s risk profile 
during the year. 

The risk assessment set out below contains the 
principal risks and uncertainties identified by 
the Audit and Risk Management Committee 
during the year. These are intended to capture 
at a strategic level the potential risks that could 
have significant impact upon the Authority’s 
ability to deliver its statutory obligations. 


The main areas of risk identified by the 
Authority remain similar to the previous year 
and can be categorised as being related to the 
provision and quality of the S4C service, and 
strategic, financial and governance matters. 

1. Audience and Service Performance 

The Authority’s primary duty is to provide 
a Welsh language digital television service 
consisting of a broad range of high quality and 
diverse programming. To provide such a service, 
the Authority must ensure that it listens to the 
needs of its audience that S4C responds 
appropriately to these needs and that the 
independent production sector is able to deliver 
high quality content. 

The Authority actively monitored the quality of 
the service throughout the year and consulted 
widely with the audience through a range of 
different methods including Viewers Evenings, 
response panels and focus groups. Additionally, 
working closely with independent producers, 
S4C has discussed audience comments and 
identified ways of improving the programme 
output whilst also securing value for money 
through this improved collaboration. 

In a consumer environment of rapidly 
evolving platforms, S4C needs to ensure 
that it is capable of addressing changing 
viewing patterns and audience demands for 
content across various current and future 
digital platforms including online services, HD 
and other content formats. The Authority is 
satisfied that S4C is sufficiently advanced in 
its preparations to monitor the performance 
of the S4C service and its new Digital Strategy 
although concern remains regarding S4C’s 
ability to maintain parity with other public 
service broadcasters in relation to investment in 
new platforms and services. 

The complex system of technical infrastructure 
that is central to S4C’s ability to deliver its 
content over an increasing range of platforms 
is required to deliver a very high level of service 
availability and quality on a 24/7 basis. Business 
continuity plans within S4C are designed 
to ensure that these technical systems are 
robust and that appropriate and proportionate 
arrangements are in place to deal with major 
technical incidents. 

2. Strategic and Financial 

The Authority’s funding is currently derived 
from three sources, grant in aid from the 
Department for Culture, Media and Sport, from 
the Licence Fee through the BBC Trust and 
commercial income generated by S4C. The 
current economic climate could lead to further 
pressures on S4C’s finances and in turn have 
an economic impact on the creative industries 
in Wales. The Chief Executive has reported 
to the Authority on these threats and has 
led discussions on the service impact given 
different scenarios, including the effect on the 
independent sector. 

3. Governance 

The Authority’s system of and procedures for 
corporate governance have been radically 
overhauled since 2010 to ensure that they are 
robust and fit for purpose. 

The Authority has put in place a system of 
annual performance review which is intended 
to build on the new foundations put in 
place following the implementation of the 
recommendations of the Shortridge Report. The 
Authority will continue to review its corporate 
governance arrangements and is working 
closely with the internal auditors to develop 
effective assurance mapping for S4C. 


106 


Adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a 
Rheoli Risg 


Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r cyfrifoldebau 
a ddirprwyir i’r pwyllgor gan yr Awdurdod, 
ynghyd a chrynodeb o waith y pwyllgor yn 
ystod y cyfnod 1 lonawr 2013 - 31 Mawrth 2014. 

Mae’r adroddiad hefyd yn nodi sut y mae’r 
pwyllgor wedi cynorthwyo’r Awdurdod i 
adolygu amgylchedd rheoli mewnol S4C, 
gwaith y pwyllgor mewn perthynas ag adolygu 
effeithiolrwydd yr archwilwyr mewnol ac 
allanol, ynghyd a goruchwylio datblygiad 
rhaglen gwerth am arian a system newydd o 
fapio sicrwydd o fewn S4C. 


Aelodaeth y Pwyllgor Archwilio 
a Rheoli Risg 

Mae gan aelodau’r Pwyllgor rhyngddynt 
ystod eang o brofiad busnes, ariannol a 
llywodraethiant sy’n galluogi’r pwyllgor i 
gyflawni ei gylch gorchwyl mewn modd cadarn 
ac annibynnol. 

Mae’r pwyllgor yn cynnwys tri aelod 
anweithredol o’r Awdurdod: 

Rheon Tomos 
Carol Bell 

Elan Closs Stephens 

Mae Cadeirydd yr Awdurdod hefyd yn mynychu 
cyfarfodydd y Pwyllgor. 

Cylch Gorchwyl y Pwyllgor 

Mae eitemau busnes sefydlog y Pwyllgor 
Archwilio a Rheoli Risg yn cynnwys: 

• Adolygu ac argymell ar gyfer cymeradwyaeth 
y Datganiad Ariannol Blynyddol ar 61 
trafodaeth gyda’r archwilwyr allanol; 

• Adolygu cwmpas y swyddogaethau archwilio 
mewnol ac allanol a chymeradwyo anghenion 
archwilio strategol S4C; 

• Ystyried canfyddiadau’r archwilwyr mewnol, 
yn enwedig mewn perthynas a systemau 
ariannol craidd a phrosesau adrodd; 

• Adolygu cofrestr risg S4C, y broses o 
adnabod a chofnodi risgiau, a’r camau a 
gymerwyd gan y Tim Rheoli i reoli a lliniaru 
risgiau a’u canlyniadau i S4C; 

• Datblygu rhaglen gwerth am arian ac 
adolygu’r gwerth am arian a ddarperir gan 
weithgareddau S4C. 

Mae’r Pwyllgor yn gweithio i raglen 
strwythuredig o weithgareddau, gydag eitemau 
ar yr agenda sy’n cyd-fynd a dyddiadau pwysig 
y cylch adrodd ariannol blynyddol, themau 
neu feysydd risg y mae’r Pwyllgor wedi eu 
hadnabod, ynghyd ag eitemau sefydlog y 
mae’n ofynnol i’r Pwyllgor eu hystyried yn 
rheolaidd o dan ei gylch gorchwyl. 

Mynychir cyfarfodydd y Pwyllgor gan 
y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr 
Cyllid, Ysgrifennydd yr Awdurdod a 
chynrychiolwyr o archwilwyr mewnol S4C, 
PriceWaterhouseCoopers LLP a hefyd lie y 
bo’n berthnasol, archwilwyr allanol S4C, Grant 
Thornton UK LLP. Mae’r pwyllgor hefyd yn 
cyfarfod yn breifat gyda’r archwilwyr mewnol 
ac allanol yn flynyddol. 

Mae Cadeirydd y pwyllgor yn adrodd yn ffurfiol 
i’r Awdurdod ar 61 pob cyfarfod o’r pwyllgor. 


Rydym yn falch o adrodd, yn dilyn cwblhau 
cynllun gwaith archwilio mewnol y flwyddyn, 
bod archwilwyr mewnol yr Awdurdod, 
PriceWaterhouseCoopers, wedi nodi lefel 
uchel o sicrwydd ar ddigonolrwydd ac 
effeithiolrwydd y system o lywodraethiant, 
rheoli risg a rheolaeth fewnol. Mae eu 
hadroddiad hefyd yn cynnwys cyfeiriad at 
gynnydd da wrth weithredu argymhellion o’r 
gorffennol. 

Prif feysydd gwaith y Pwyllgor yn ystod 
2013 

Cyfarfu’r pwyllgor bedair gwaith yn ystod y 
cyfnod. Y prif feysydd gwaith oedd: 

Rheolaethau mewnol: Adolygodd y Pwyllgor 
effeithiolrwydd y system o reolaeth fewnol, gan 
ystyried canfyddiadau’r adroddiadau archwilio 
mewnol ac allanol. 

Mapio Sicrwydd: Goruchwyliodd y Pwyllgor y 
broses o ddatblygu fframwaith mapio sicrwydd 
newydd ar gyfer S4C yn ystod y cyfnod. 

Adroddiadau ariannol: Adolygodd y Pwyllgor 
ddatganiadau ariannol yr Awdurdod ac 
ystyriodd adroddiadau gan y rheolwyr a’r 
archwilwyr allanol parthed cydymffurfiaeth 
gyda safonau cyfrifo a chydymffurfio a 
gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol. Yn ogystal, 
ystyriodd y Pwyllgor briodoldeb trefniadau 
adrodd presennol i gyfarfodydd misol yr 
Awdurdod. 

Paratoi ar gyfer symud i adrodd am gyfnod 
blwyddyn ariannol: Er mwyn cysoni cyfnod 
cyfrifo’r Awdurdod gyda chyfnod cyfrifo 
DCMS ac Ymddiriedolaeth y BBC (yn dilyn 
cyflwyno trefniadau ariannu ac atebolrwydd 
newydd ym mis Ebrill 2013), mae’r Pwyllgor 
wedi goruchwylio’r broses o symud a chysoni 
dyddiadau’r cyfnod cyfrifo ar gyfer y Gronfa 
Gyhoeddus, y Gronfa Gyffredinol a holl is- 
gwmni'au sy’n eiddo llwyr i S4C o sail blwyddyn 
galendr i gyfnod o bymtheg mis ac o flwyddyn 
ariannol 2014-15 i sail blwyddyn ffiscal. 

Rheoli risg: Ystyriodd y pwyllgor brosesau ar 
gyfer rheoli risgiau ac ansicrwydd sylweddol 
o fewn S4C. Yn ogystal, adolygodd y pwyllgor 
bolisi risg S4C. 

Cynllun gwaith ac asesiad gofynion archwilio 
mewnol: Parhaodd y Pwyllgor i oruchwylio 
gwaith archwilwyr mewnol S4C a rhoddodd 
ystyriaeth i’w hadroddiadau, ymatebion gan 
reolwyr a chynlluniau gweithredu oedd yn 
ymateb i argymhellion perthnasol. Rhoddodd y 
Pwyllgor hefyd ystyriaeth i asesiad o anghenion 
archwilio’r Awdurdod a chymeradwyodd 
gynllun gwaith blynyddol yr archwilwyr 
mewnol. 

Perthynas gyda’r archwilwyr allanol: Roedd y 
Pwyllgor yn gyfrifol am oruchwylio’r berthynas 
gydag archwilwyr allanol S4C, gan gynnwys 
cwmpas eu gwaith a’u dull gweithredu, eu 
ffioedd, eu perfformiad a’u hannibyniaeth 
(gan gynnwys y polisi ar waith nad yw’n waith 
archwilio). 

Llywodraethiant Corfforaethol: Mae’r 
pwyllgor yn parhau i oruchwylio gweithrediad 
system S4C o lywodraethinat corfforaethol, 
gan gynnwys y broses barhaus o weithredu 
argymhellion Syr Jon Shortridge. 

Parhad busnes: Rhoddodd y pwyllgor 
ystyriaeth i drefniadau parhad busnes newydd 
S4C yn ystod y cyfnod. 

Rhaglen gwerth am arian: Ystyriodd y pwyllgor 
adroddiadau ac argymhellion ar gyfer asesu a 
chynnal gwerth am arian gwasanaethau S4C. 


107 


Report of the Chairman of the Audit and Risk 
Management Committee 


This report sets out the responsibilities 
delegated to the committee by the Authority, 
together with a summary of the committee's 
work during the period 1 January 2013 - 
31 March 2014. 

The report also sets out how the committee 
has assisted the Authority in reviewing S4C’s 
internal control environment, the committee’s 
work relating to reviewing the effectiveness of 
both internal and external auditors, together 
with overseeing the development of a new 
value for money programme and new system 
of assurance mapping within S4C. 


Membership of the 

Audit & Risk Management Committee 

The Committee members have between 
them a wide range of business, financial and 
governance experience which enables the 
committee to fulfil its terms of reference in a 
robust and independent manner. 

The committee comprises three non-executive 
Authority members: 

Rheon Tomos 
Carol Bell 

Elan Closs Stephens 

S4C’s Chairman has also attended all the 
meetings during the period. 

Committee Remit 

The Audit and Risk Management Committee’s 
standing items of business include: 

• Reviewing and recommending for approval 
the Annual Statement of Accounts after 
discussion with the external auditors; 

• Reviewing of the scope of the internal and 
external audit functions and approving S4C’s 
strategic audit needs, 

• Consideration of the findings of the internal 
auditors, in particular in relation to core 
financial systems and reporting processes; 

• Reviewing S4C’s risk register, the process of 
identifying and recording risks, and of steps 
taken by the Management Team to control 
and mitigate risks and their consequences 
for S4C; 

• Developing a value for money programme 
and reviewing the value for money provided 
by S4C’s activities. 

The Committee works to a structured 
programme of activities with agenda items 
focused to coincide with key events of the 
annual financial reporting cycle, themes or 
areas of risk that the Committee has identified, 
together with standing items that the 
Committee is required to consider regularly 
under its terms of reference. 

The committee's meetings are attended 
by the Chief Executive, the Director of 
Finance, the Secretary to the Authority and 
representatives from S4C’s internal auditors, 
PriceWaterhouseCoopers LLP and also 
where relevant, S4C’s external auditors, Grant 
Thornton UK LLP. The committee also meets 
privately with both the internal and external 
auditors on an annual basis. 

The Chairman of the committee reports 
formally to the Authority after each meeting of 
the committee. 


We are pleased to report that following 
completion of the internal audit work plan 
for the year, the Authority’s internal auditors, 
PriceWaterhouseCoopers gave S4C a high level 
of assurance on the adequacy and effectiveness 
of the system of governance, risk management 
and internal control. Their report also included 
reference to good progress in implementing 
past recommendations. 

Key areas of work for the committee during 
2013 

The committee met four times during the 
period. The key areas of focus were: 

Internal controls: the committee reviewed the 
effectiveness of the system of internal controls, 
taking account of the findings from internal and 
external audit reports. 

Assurance Mapping: The committee oversaw 
the process of developing a new assurance 
mapping framework within S4C during the 
period. 

Financial reporting: The committee reviewed 
the Authority’s financial statements and 
considered reports from management and from 
the external auditors regarding compliance 
with accounting standards and compliance 
with legal and regulatory requirements. The 
committee also considered the appropriateness 
of current reporting arrangements to the 
monthly Authority meetings. 

Preparation for migration to fiscal year 
reporting: In order to align the Authority's 
accounting period with that of the DCMS and 
the BBC Trust (following the introduction of 
new funding and accountability arrangements 
in April 2013), the committee has overseen the 
process of migrating the accounting reference 
dates for the Public Fund, General Fund and all 
wholly-owned subsidiaries from a calendar year 
basis to a fifteen month period and from the 
2014-15 financial year to a fiscal year basis. 

Risk management: the committee considered 
the processes for managing significant risks and 
uncertainties within S4C. The committee also 
reviewed S4C’s risk policy. 

Internal audit needs assessment and work 
plan: the committee continued to oversee 
the work of S4C’s internal auditors and gave 
consideration to their reports, responses from 
management and action plans to address 
relevant recommendations. The committee 
also considered the Authority’s audit needs 
assessment and approved the internal auditors’ 
annual work plan. 

Relationship with external auditors: the 

committee oversaw the relationship with 
S4C’s external auditors, including the scope 
and approach to their work, their fees, their 
performance and independence (including the 
policy on non-audit work). 

Corporate Governance: The committee 
continues to oversee the operation of S4C’s 
system of corporate governance, including the 
ongoing implementation of Sir Jon Shortridge’s 
recommendations. 

Business continuity: The committee gave 
consideration to S4C’s new business continuity 
arrangements during the period. 

Value for money programme: the committee 
considered reports and recommendations for 
assessing and maintaining value for money 
from S4C services. 





Adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Personel a 
Chydnabyddiaeth 



a ddirprwyir i’r pwyllgor gan yr Awdurdod, 
ynghyd a chrynodeb o waith y pwyllgor yn 
ystod y cyfnod lonawr 2013 - Mawrth 2014. 

Mae’r adroddiad hefyd yn nodi polisi cyflogaeth 
a chydnabyddiaeth yr Awdurdod ynghyd a 
gwybodaeth am gydnabyddiaeth Aelodau’r 
Awdurdod, Prif Weithredwr S4C a’r Tim Rheoli. 

Aelodaeth y Pwyllgor Personel a 
Chydnabyddiaeth 


yn dilyn cyfnod o dair blynedd lie nad oedd 
codiad cyflog cyffredinol wedi ei ddarparu. 
Bwriad y polisi yw sicrhau, o fewn setliad 
ariannol presennol S4C, fod costau staffio 
S4C yn parhau i gyfrif am ganran fechan o 
gyfanswm gwariant S4C ac yn darparu gwerth 
am arian. Yn ogystal, mae lefel cydnabyddiaeth 
penodiadau newydd yn cael ei feincnodi gyda 
swyddi tebyg o fewn y farchnad yng Nghymru 
er mwyn sicrhau bod S4C yn parhau i allu 
denu’r dalent gorau posibl. 

0 dan y polisi a chytundebau cyflogaeth 
presennol, nid oes unrhyw daliadau bonws neu 
elfennau cyflog dewisol yn cael eu talu i staff 
S4C. 


Yn ystod y cyfnod roedd y canlynol, sy’n 
aelodau anweithredol o'r Awdurdod yn 
aelodau’r pwyllgor: 

Marian Wyn Jones 
Aled Eirug 
Elan Closs Stephens 
Rheon Tomos 

Mae Cadeirydd Awdurdod S4C yn mynychu 
cyfarfodydd y pwyllgor. 

Mae Prif Weithredwr S4C, Cyfarwyddwr Polisi 
Corfforaethol a Masnachol (gyda chyfrifoldeb 
am faterion personel) ac Ysgrifennydd yr 
Awdurdod hefyd yn mynychu cyfarfodydd y 
pwyllgor. 


Adroddiad Polisi Cydnabyddiaeth 

Cydnabyddiaeth Aelodau’r Awdurdod 

Caiff cydnabyddiaeth a chyfnod penodiad y 
Cadeirydd ac aelodau'r Awdurdod eu pennu 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon. 

Nodir manylion tal y Cadeirydd a’r Aelodau yn 
Nodyn 4 y Datganiad Ariannol. 

Ni ddyfarnwyd unrhyw gynnydd gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol yn ystod y cyfnod i lefel 
cydnabyddiaeth Aelodau'r Awdurdod na’r 
Cadeirydd. 


Cyfarfu'r pwyllgor 3 gwaith yn ystod y cyfnod. 

Cylch Gwaith y Pwyllgor 

Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Personel a 
Chydnabyddiaeth yn cynnwys: 

• goruchwylio systemau personel S4C a 
monitro eu heffeithiolrwydd; 

• cynghori’r Awdurdod ar uwch benodiadau, 
gan gynnwys telerau ac amodau; a 

• cynghori’r Awdurdod ar bob mater yn 
ymwneud a chydnabyddiaeth. 

Gwaith y Pwyllgor yn ystod y cyfnod 

Yn ystod y cyfnod rhoddodd y Pwyllgor 
ystyriaeth i faterion yn cynnwys polisi 
cyflogaeth a chydnabyddiaeth S4C, y polisi 
diswyddo, system gwerthuso staff, a’r 
ddarpariaeth hyfforddiant. 

Adroddiad Polisi Cyflogaeth 

Cyfle cyfartal 

Mae’r Awdurdod yn gyflogwr cyfle cyfartal. 

Nid yw’n goddef gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, 
lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd- 
gymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, 
statws priodasol, rhan-amser neu weithwyr 
llawn-amser, crefydd, daliadau gwleidyddol, 
tueddfryd rhywiol, defnydd o iaith neu unrhyw 
wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n 
ymroddedig i weithio gydag amrywiaeth mewn 
ffordd gadarnhaol. Defnyddir egwyddorion 
cystadleuaeth deg ac agored a gwneir 
penodiadau ar sail teilyngdod. 


Cydnabyddiaeth ar gyfer staff S4C 

Mae cyflog y Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd 
yr Awdurdod yn cael ei bennu gan yr 
Awdurdod. 

Mae cyflog y Tim Rheoli yn cael ei bennu gan y 
Prif Weithredwr o fewn fframwaith a gytunwyd 
gan Bwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth yr 
Awdurdod. 

Caiff cyflogau aelodau eraill staff S4C eu pennu 
gan y Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli o fewn 
y gyllideb flynyddol a gymeradwywyd gan yr 
Awdurdod. 

Caiff unrhyw godiad cyflog cyffredinol ar gyfer 
aelodau staff ei gadarnhau gan yr Awdurdod ar 
argymhelliad y Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli. 

Perfformiad y Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli 

Mae perfformiad y Prif Weithredwr yn cael ei 
asesu yn flynyddol gan yr Awdurdod. Mae’r 
broses hon yn cael ei arwain gan y Cadeirydd. 
Cynhaliwyd asesiad perfformiad blynyddol yn 
lonawr 2013 a 2014. 

Mae’r Prif Weithredwr wedi sefydlu system 
o asesu perfformiad ac amcanion personol a 
chorfforaethol ar gyfer aelodau’r Tim Rheoli. 
Caiff yr amcanion hyn yn eu cytuno rhwng y 
Prif Weithredwr ac aelodau unigol y Tim Rheoli 
ar ddechrau’r flwyddyn a bydd eu perfformiad 
yn eu herbyn yn cael eu hasesu gan y Prif 
Weithredwr yn ystod ac yn dilyn diwedd y 
flwyddyn. 


Mae S4C yn gweithredu system arfarnu 
sy’n pennu amcanion personol ar gyfer pob 
aelod o staff gan gynnwys y Tim Rheoli. 

Mae’r amcanion hyn yn seiliedig ar amcanion 
corfforaethol blynyddol S4C a chaiff 
perfformiad mewn perthynas a’r amcanion hyn 
gan bob aelod o staff ei fonitro a’i werthuso fel 
rhan o system arfarnu staff S4C. Nid yw S4C 
yn gweithredu unrhyw drefniadau cyflog sy’n 
gysylltiedig a pherfformiad. 

Polisi Cydnabyddiaeth 

Cafodd y polisi cydnabyddiaeth gyfredol ei 
gymeradwyo gan yr Awdurdod yn 2012 ar 
gyfer y cyfnod 2013-14. Yn 2013, cafodd codiad 
cyflog cyffredinol o 2% ei ddyfarnu i staff 
S4C, gyda chynnydd o 1% yn 2014. Roedd hyn 


Adroddiad Blynyddol ar Gydnabyddiaeth 
y Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli 

Mae manylion cyflog y Prif Weithredwr a’r Tim 
Rheoli wedi eu nodi yn Nodyn 4 y Datganiad 
Ariannol. 

Mae aelodau’r Tim Rheoli a gyflogwyd cyn 
lonawr 2012 yn cael eu cyflogi ar gytundebau 
parhaol. Mae penodiadau i'r Tim Rheoli a’r Tim 
Comisiynu ers mis lonawr 2012 wedi eu gwneud 
ar sail cytundebau tymor penodol. 


Report of the Chairman of the Personnel and 
Remuneration Committee 

This report sets out the responsibilities 
delegated to the committee by the Authority, 
together with a summary of the committee’s 
work during the period January 2013 - March 
2014. 

The report also sets out the Authority’s 
employment and remuneration policy together 
with information regarding the remuneration of 
the Authority Members, S4C’s Chief Executive 
and Management Team. 


The policy is intended to ensure that within 
S4C’s current financial settlement, S4C’s 
staffing costs continue to account for a 
small percentage of S4C’s total expenditure 
and provide value for money. In addition, 
remuneration of new appointments is 
benchmarked with comparable positions within 
the market in Wales to ensure S4C continues to 
be able to attract the best possible talent. 

Under the current remuneration policy and 
contracts of employment, no bonuses or 
discretionary pay elements are paid to S4C 
staff. 


Membership of the 

Personnel and Remuneration Committee 

During the period the following non-executive 
Authority members served as members of the 
committee: 

Marian Wyn Jones 
Aled Eirug 
Elan Closs Stephens 
Rheon Tomos 

S4C’s Chairman also attends the committee’s 
meetings. S4C’s Chief Executive, Director 
of Corporate and Commercial Policy (with 
responsibility for personnel matters) and the 
Secretary to the Authority also attend the 
committee’s meetings. 

The committee met 3 times during the period. 
Committee’s Remit 

The Personnel and Remuneration Committee’s 
remit includes: 

• overseeing S4C’s personnel systems and 
monitoring their effectiveness; 

• advising the Authority on senior 
appointments, including terms and 
conditions; 

and 

• advising the Authority on all remuneration 
matters. 

Committee’s work during the period 

During the period the committee considered 
matters including S4C’s employment and 
remuneration policy, redundancy policy, staff 
appraisal system, and training provision. 

Employment Policy Report 

Equal Opportunities 

The Authority is an equal opportunities 
employer. It does not tolerate discrimination on 
the grounds of gender, race, colour, disability, 
ethnic or socio-economic background, age, 
family circumstances, marital status, part 
time or full-time workers, religion, political 
persuasion, sexual orientation, use of language 
or other irrelevant distinction and is committed 
to work with diversity in a positive way. The 
principles of fair and open competition apply 
and appointments will be made on merit. 

S4C operates an appraisal system which 
sets personal objectives for all members of 
staff including the Management Team. These 
objectives are based on S4C’s annual corporate 
objectives and performance against these 
objectives by all members of staff is monitored 
and evaluated as part of S4C’s staff appraisal 
system. S4C does not operate any performance 
related pay arrangements. 

Remuneration Policy 

The current remuneration policy was approved 
by the Authority in 2012 for the period 2013- 
14. In 2013, a general pay increase of 2 % was 
awarded to S4C’s staff, with a 1% increase in 
2014. This followed a period of three years 
where no general pay increase was awarded. 


Remuneration Policy Report 

Remuneration of Authority Members 

The remuneration and term of appointment 
of the Chairman and the members of the 
Authority is determined the Secretary of State 
for Culture, Media and Sport. 

Details of the remuneration of the Chairman 
and Members is set out in Note 4 to the 
Statement of Accounts. 

No remuneration increases were awarded 
by the Secretary of State to the Chairman or 
Authority members during the period. 

Remuneration of S4C staff 

The remuneration of the Chief Executive and 
the Secretary to the Authority is determined by 
the Authority. 

The remuneration of the Management Team 
is determined by the Chief Executive within 
a framework agreed by the Personnel and 
Remuneration Committee of the Authority. 

The salaries of other members of staff are 
determined by the Chief Executive and the 
Management Team within the annual budget 
approved by the Authority. 

Any general salary increases for all members 
of staff are ratified by the Authority on the 
recommendation of the Chief Executive and the 
Management Team. 

Performance of the Chief Executive and 
the Management Team 

The performance of the Chief Executive is 
assessed on an annual basis by the Authority. 
This process is led by the Chairman. An annual 
performance assessment was conducted in 
January 2013 and 2014. 

The Chief Executive has put in place a system 
of performance assessment and personal 
and corporate objectives for the members 
of the Management Team. These objectives 
are agreed between the Chief Executive and 
the individual members of the Management 
Team at the beginning of the year and their 
performance against them will be assessed by 
the Chief Executive during and following the 
end of the year. 

Annual Report on Remuneration 
of the Chief Executive and 
the Management Team 

Details of the remuneration of the Chief 
Executive and Management Team are set out in 
Note 4 of the Statement of Accounts. 

Members of the Management Team employed 
before January 2012 are employed on 
permanent contracts. Appointments to the 
Management Team and Commissioning Team 
since January 2012 have been made on the 
basis of fixed term contracts. 




Datganiad Cyfrifoldebau 

Paratoi Datganiadau Cyllidol 

(a) Mae’n ofyniad hanfodol o dan gyfraith 
cwmnTau’r Deyrnas Unedig i gyfarwyddwyr 
sicrhau bod eu datganiadau ariannol yn 
cael eu paratoi ar gyfer pob blwyddyn 
ariannol gan roi darlun gwir a theg o 
sefyllfa eu cwmni ar ddiwedd y flwyddyn 
ariannol ac o’r elw neu’r golled ar gyfer y 
cyfnod hwnnw. 

(b) At hynny, mae’n ofynnol i gyfarwyddwyr: 
fabwysiadu polisi'au cyfrifo addas a’u 
defnyddio’n gyson; 

llunio arfarniadau a gwneud amcangyfrifon 
yn rhesymol ac yn ddoeth; 
gydymffurfio a safonau cyfrifo sy’n 
gymwys; 

baratoi’r datganiadau ariannol ar sail 
busnes sy’n fyw oni bai ei bod yn anaddas 
i gymryd bod y cwmni’n mynd i barhau 
mewn busnes. 

(c) Mae cyfarwyddwyr hefyd yn gyfrifol am: 
sicrhau bod cofnodion cyfrifo digonol yn 
cael eu cadw i ddiogelu asedau’r cwmni; 

i gymryd camau rhesymol i atal a chanfod 
twyll ac unrhyw afreoleidd-dra arall. 

Cyn belled a bod y cyfarwyddwyr yn 
ymwybodol: 

nid oes unrhyw wybodaeth archwilio 
berthnasol nad yw archwilwyr y grwp yn 
ymwybodol ohoni; ac mae’r cyfarwyddwyr 
wedi cymryd yr holl gamau y dylent fod wedi 
eu cymryd i sicrhau eu bod yn ymwybodol o 
unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac i 
sefydlu bod yr archwilwyr yn ymwybodol o’r 
wybodaeth honno. 

Mae’r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gynnal a 
chadw a chywirdeb y wybodaeth gorfforaethol 
ac ariannol sydd wedi ei gynnwys ar wefan 
y cwmni. Gall deddfwriaeth yn y Deyrnas 
Unedig sy’n llywodraethu paratoi a dosbarthu 
datganiadau ariannol fod yn wahanol i 
ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau eraill. 

Yn achos S4C, mae’r cyfrifoldeb am baratoi 
Datganiad Ariannol wedi ei roi ar yr Awdurdod 
fel corff statudol o dan Ddeddf Darlledu 1990, 
Atodlen 6, paragraffau 12 a 13 (fel yr addaswyd 
gan Adran 81 Deddf Darlledu 1996, Deddf 
Cwmnl'au 1989 (Cymhwyster ar gyfer Penodiad 
i fod yn Archwilwyr Cwmni) (Diwygiadau 
Canlyniadol) 1991 a pharagraff 71 rhan 1 Atodlen 
15 Deddf Cyfathrebiadau 2003). 

Mae’r Prif Weithredwr, fel Swyddog Cyfrifo, 
ynghyd a’r Cyfarwyddwr Cyllid, yn gyfrifol am 
sicrhau bod y Datganiad Ariannol yn cael ei 
baratoi, ac am weithredu’r camau rheoli. 

Mae’r Awdurdod yn cadarnhau bod Datganiad 
Ariannol S4C yn cydymffurfio a’r holl ofynion 
priodol. Mae’r Awdurdod yn ystyried ei fod 
yn cyflawni ei gyfrifoldebau ym mhob un o’r 
agweddau uchod. 


Busnes Byw 

0 ystyried y llythyr setliad cyllid a dderbyniwyd 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon ym mis Hydref 2010 
sy’n rhoi manylion cyfanswm cyllid arfaethedig 
S4C hyd at 31 Mawrth 2015, a’r ddyletswydd a 
osodir ar yr Ysgrifennydd Gwladol gan Adran 
31 Deddf Cyrff Cyhoeddus 2011 er mwyn 
sicrhau bod yr Awdurdod yn cael ei dalu swm 
y mae’n ei ystyried yn ddigonol i dalu am y 
gost i’r Awdurdod bob blwyddyn o ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus yr Awdurdod, 
a threfnu i ddarlledu neu ddosbarthu 
gwasanaethau hynny, mae gan yr Awdurdod 
ddisgwyliad rhesymol fod gan S4C adnoddau 
digonol i barhau i weithredu hyd y gellir 
rhagweld. Am y rheswm hwn, mae’n parhau 
i fabwysiadu’r sail busnes gweithredol wrth 
baratoi’r Datganiad Ariannol. 

Annibyniaeth yr archwilwyr allanol 

Mae’r Awdurdod yn cydymffurfio a 
chanllawiau’r Cod Llywodraethinat 
Corfforaethol ar gynnal perthynas briodol 
gydag archwilwyr allanol. 

Archwilwyr Allanol 

Mae Grant Thornton UK LLP, sy’n cynnig eu 
hunain ar gyfer ailbenodiad fel archwilwyr 
allanol S4C yn unol ag Adran 56(3) a 
pharagraffau 12(2) a (3) Atodlen 6 Deddf 
Darlledu 1990 (fel y’i diwygiwyd), wedi 
mynegi eu parodrwydd i barhau yn y swydd. 
Mae eu hadroddiad ar y Datganiad Ariannol 
a Llywodraethiant Corfforaethol i'w gael ar 
dudalennau 112 i 113. 


Ar orchymyn yr Awdurdod 

Ian Jones 

Prif Weithredwr 

15 Gorffennaf 2014 


Statement of Responsibilities 
Preparation of Financial Statements 

(a) There is an overriding requirement under 
United Kingdom company law for directors 
to ensure that financial statements are 
prepared for each financial year which give 
a true and fair view of the state of affairs 
of their company as at the end of the 
financial year and of the profit or loss for 
that period. 

(b) In addition, directors are required: 

to adopt appropriate accounting policies 
and apply them consistently; to make 
judgements and estimates reasonably and 
prudently; 

to comply with applicable accounting 
standards; 

to prepare the financial statements on a 
going concern basis unless it is 
inappropriate to assume that the company 
will continue in business. 

(c) It is the responsibility of directors to: 
ensure that adequate accounting records 
are maintained to safeguard the assets of 
the company; 

take reasonable steps to 

prevent and detect fraud and other 

irregularities. 

In so far as the directors are aware: 
there is no relevant audit information of which 
the group's auditors are unaware; and the 
directors have taken all steps that they ought 
to have taken to make themselves aware of any 
relevant audit information and to establish that 
the auditors are aware of that information. 

The directors are responsible for the 
maintenance and integrity of the corporate 
and financial information included on the 
company’s website. Legislation in the United 
Kingdom governing the preparation and 
dissemination of financial statements may 
differ from legislation in other jurisdictions. 

In the case of S4C, responsibility for the 
preparation of a Statement of Accounts is 
placed on the Authority as a statutory body 
by the Broadcasting Act 1990 Schedule 6 
paragraphs 12 and 13 (as amended by Section 
81 of the Broadcasting Act 1996, the Companies 
Act 1989 (Eligibility for Appointment 
as Company Auditor) (Consequential 
Amendments) Regulations 1991 and paragraph 
71 part 1 of Schedule 15 to the Communications 
Act 2003). 

The Chief Executive, as Accounting Officer, 
together with the Director of Finance, 
has responsibility for ensuring that the 
Statement of Accounts is prepared and for the 
implementation of controls. 

The Authority confirms that S4C’s Statement 
of Accounts complies with all appropriate 
requirements. The Authority considers that it is 
discharging its responsibilities in all the above 
respects. 


Going Concern 

Having regard to the funding settlement 
letter received from the Secretary of State 
for Culture, Media and Sport in October 2010 
which details the proposed total funding of 
S4C up to 31 March 2015, and the duty placed 
upon the Secretary of State by Section 31 of 
the Public Bodies Act 2011 to ensure that the 
Authority is paid an amount which he considers 
sufficient to cover the cost to the Authority 
each year of providing the Authority’s public 
services, and arranging for the broadcasting 
or distribution of those services, the Authority 
has a reasonable expectation that S4C has 
adequate resources to continue in operational 
existence for the foreseeable future. For this 
reason, it continues to adopt the going concern 
basis in preparing the Statement of Accounts. 

Independence of the external auditors 

The Authority complies with the Corporate 
Governance Code guidance on maintaining an 
appropriate relationship with external auditors. 

External Auditors 

Grant Thornton UK LLP, who offer themselves 
for reappointment as S4C’s external auditors 
in accordance with Section 56 (3) and 
paragraphs 12 (2) and (3) of Schedule 6 to the 
Broadcasting Act 1990 (as amended), have 
expressed their willingness to continue in office. 
Their report on the Statement of Accounts and 
Corporate Governance is given on pages 112 
to 113. 


By order of the Authority 

Ian Jones 
Chief Executive 
15 July 2014 


112 


Adroddiad yr Archwilwyr 
annibynnol i Aelodau 
Awdurdod S4C 

Rydym wedi archwilio Datganiad Ariannol S4C 
ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 
2014, sy’n cynnwys y cyfrif elw a cholled cyfun, 
y mantolen gyfun, mantolen S4C, y datganiad o 
lif arian cyfun, y datganiad cyfanswm yr enillion 
a cholledion cydnabyddedig a’r nodiadau 
cysylltiedig. Y fframwaith adrodd ariannol a 
weithredwyd wrth eu paratoi yw'r gyfraith 
berthnasol a Safonau Cyfrifo’r Deyrnas Unedig 
(Arfer Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol 
yn y Deyrnas Unedig). 

Caiff yr adroddiad hwn ei gyflwyno i aelodau’r 
Awdurdod yn unig, fel corff, yn unol a 
pharagraff 13 (2) Atodlen 6 Deddf Darlledu 
1990 (fel yr addaswyd). Cynhaliwyd ein gwaith 
archwilio er mwyn i ni allu datgan i aelodau'r 
Awdurdod ynghylch y materion hynny y mae 
gofyn i ni ddatgan yn eu cylch mewn adroddiad 
archwilwyr, ac nid am unrhyw ddiben arall. I’r 
graddau liawn a ganiateir gan y gyfraith, nid 
ydym yn derbyn nac yn cymryd cyfrifoldeb 
dros unrhyw un ac eithrio’r Awdurdod ac 
aelodau'r Awdurdod fel corff, am ein gwaith 
archwilio, ar gyfer yr adroddiad hwn, neu am y 
safbwyntiau a ffurfiwyd gennym. 

Cyfrifoldebau priodol aelodau’r Awdurdod a’r 
archwilwyr 

Fel yr esbonnir yn Hawn yn y Datganiad 
Cyfrifoldebau ar dudalennau 110 i 111, mae 
aelodau’r Awdurdod yn gyfrifol am baratoi’r 
Datganiad Ariannol ac am fodloni eu hunain 
eu bod yn cynnig darlun cywir a theg. Ein 
cyfrifoldeb ni yw archwilio’r Datganiad Ariannol 
yn unol a chyfraith berthnasol a’r Safonau 
Rhyngwladol ynghylch Archwilio (DU ac 
Iwerddon). Mae’r safonau hynny yn gofyn ein 
bod yn cydymffurfio gyda Safonau Moesegol i 
Archwilwyr y Bwrdd Arferion Archwilio (APB). 

Cwmpas yr archwiliad o’r Datganiadau 
Ariannol 

Darparir disgrifiad o gwmpas archwiliad 
datganiadau ariannol ar wefan APB sef 
www.frc.org.uk/apb/scope/private.cfm. 


Barn am y Datganiad Ariannol 

Yn ein barn ni, mae’r Datganiad Ariannol: 

• yn cynnig darlun cywir a theg o sefyllfa’r 
Awdurdod a S4C ar 31 Mawrth 2014 ac o 
ganlyniad yr Awdurdod ar gyfer y fiwyddyn a 
ddaeth i ben ar yr adeg honno; 

• wedi cael ei baratoi’n gywir yn unol ag Arfer 
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y 
Deyrnas Unedig; ac 

• wedi cael ei baratoi yn unol a gofynion 
Deddf Darlledu 1990 (fel yr addaswyd) a 
Chyfarwyddyd yr Ysgrifennydd 
Gwladol ar Gyfrifon. 

Barn am fater arall a ragnodir gan 
Ddeddf Darlledu 1990 (fel yr addaswyd) 

Yn ein barn ni, mae’r wybodaeth a nodir yn 
yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer y fiwyddyn 
ariannol y caiff y Datganiadau Ariannol eu 
paratoi ar ei chyfer, yn cyd-fynd gyda’r 
Datganiad Ariannol. 


Materion y mae gofyn i ni adrodd yn eu cylch 
drwy eithriad 

Nid oes gennym unrhyw beth i'w adrodd 
ynghylch y materion canlynol, lie y mae Deddf 
Darlledu 1990 (fel yr addaswyd) yn mynnu 
ein bod yn adrodd i chi os yw’r canlynol wedi 
digwydd yn ein barn ni: 

• nid oes cofnodion cyfrifyddu digonol wedi 
cael eu cadw, neu ni chafwyd ffurflenni sy’n 
ddigonol ar gyfer ein harchwiliad gan 
ganghennau nad ydym wedi ymweld a nhw; 
neu 

• nid yw Datganiad Ariannol yr Awdurdod yn 
cyd-fynd gyda’r ffurflenni a’r cofnodion 
cyfrifyddu; neu 

•nid yw datgeliadau penodol ynghylch tal 
aelodau a nodir gan y gyfraith wedi cael eu 
gwneud; neu 

• nid ydym wedi cael yr holl wybodaeth a’r 
esboniadau y mae angen i ni eu cael ar gyfer 
ein harchwiliad. 


Rhian Owen 

Archwiliwr Statudol Uwch 

dros ac ar ran Grant Thornton UK LLP 

Archwiliwr Statudol, Cyfrifwyr Siartredig 

Caerdydd 

15 Gorffennaf 2014 


Independent Auditor’s report 
to the Members of the S4C 
Authority 


113 


We have audited the Statement of Accounts 
of S4C for the period ended 31 March 2014 
which comprises the consolidated profit and 
loss account, the consolidated and S4C balance 
sheets, the consolidated cash flow statement, 
the statement of total recognised gains and 
losses and the related notes. The financial 
reporting framework that has been applied 
in their preparation is applicable law and the 
United Kingdom Accounting Standards (United 
Kingdom Generally Accepted Accounting 
Practice). 

This report is made solely to the Authority’s 
members, as a body, in accordance with 
paragraph 13 (2) of Schedule 6 to the 
Broadcasting Act 1990 (as amended). Our audit 
work has been undertaken so that we might 
state to the Authority’s members those matters 
we are required to state to them in an auditor’s 
report and for no other purpose. To the fullest 
extent permitted by law, we do not accept or 
assume responsibility to anyone other than the 
Authority and the Authority’s members as a 
body, for our audit work, for this report, or for 
the opinions we have formed. 

Respective responsibilities of Authority 
members and auditors 

As explained more fully in the Statement of 
Responsibilities set out on pages 110 to 111, 
the Authority members are responsible for 
the preparation of the Statement of Accounts 
and for being satisfied that it gives a true and 
fair view. Our responsibility is to audit the 
Statement of Accounts in accordance with 
applicable law and International Standards on 
Auditing (UK and Ireland). Those standards 
require us to comply with the Auditing 
Practices Board’s (APB’s) Ethical Standards for 
Auditors. 

Scope of the audit of the Statement of 
Accounts 

A description of the scope of an audit of 
financial statements is provided on the APB’s 
website at 

www.frc.org.uk/apb/scope/private.cfm. 


Opinion on the Statement of Accounts 

In our opinion the Statement of Accounts: 

• gives a true and fair view of the state of the 
Authority’s and S4C’s affairs as at 31 March 
2014 and of the Authority’s result 

for the year then ended; 

• has been properly prepared in accordance 
with United Kingdom Generally Accepted 
Accounting Practice; and 

• has been prepared in accordance with the 
requirements of the Broadcasting Act 1990 
(as amended) and the Secretary of State’s 
Account Direction. 

Opinion on other matter prescribed 
by the Broadcasting Act 1990 (as amended) 

In our opinion the information given in the 
Annual Report for the financial year for which 
the Statement of Accounts is prepared is 
consistent with the Statement of Accounts. 


Matters on which we are required to report by 
exception 

We have nothing to report in respect of the 
following matters where the Broadcasting Act 
1990 (as amended) requires us to report to you 
if, in our opinion: 

• adequate accounting records have not been 
kept, or returns adequate for our audit have 
not been received from branches not visited 
by us; or 

• the Statement of Accounts of the Authority is 
not in agreement with the accounting records 
and returns; or 

• certain disclosures of members’ remuneration 
specified by law are not made; or 

• we have not received all the information and 
explanations we require for our audit. 


Rhian Owen 

Senior Statutory Auditor 

for and on behalf of Grant Thornton UK LLP 

Statutory Auditor, Chartered Accountants 

Cardiff 

15 July 2014 


114 


Cyfrif Elw a Cholled Cyfun am y cyfnod a derfynodd 31 Mawrth 2014 

15 mis i 12 mis i 

31 Mawrth 2014 31 Rhagfyr 2012 

Nodyn £000 £000 

Incwm Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus a Throsiant y 


Gronfa Gvffredinol_2 104,186 _86,370 


Trosiant yr Awdurdod 



104,186 


86,370 

Costau’r gwasanaeth rhaglenni 

(95,320) 


(78,806) 

Costau darlledu a dosbarthu 


(3,492) 


(4,201) 

Costau unionqvrchol eraill 



(1,594) 


(1.277) 

Elw gros 

Costau gweithredu 



3,780 


2,086 

a qweinvddu 


3 

(4,605) 


(3,620) 

Colled gweithredol 


3 

(825) 


(1,534) 

Eitem eithriadol 


2a 

- 


(1,720) 




(825) 


(3,254) 

Enillion ar fuddsoddiad 



2 


- 

Llog net 


5 

419 


451 

Colled ar weithgareddau cyffredin 




cvn trethiant 



(404) 


(2,803) 

Trethiant ar golled ar 
weithqareddau cvffredin 


6 




Colled ar 61 trethiant 



(404) 


(2,803) 

Trosglwyddiad o Gronfa’r 
Gwasanaeth Cvhoeddus 


14 

38 


1,383 

Cadwyd yn y Gronfa 
Gyffredinol 


14 

(366) 


(1,420) 

Mantolen Gyfun ar 31 March 2014 






Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 

Nodyn 

£000 

£000 

£000 

£000 

Asedau Sefydlog 

Asedau diriaethol 

8 

4,066 


4,579 


Buddsoddiadau 

9 

837 


- 





4,903 


4,579 

Asedau Cyfredol 

Stoc 

10 

11,124 


12,973 


Dyledwyr 

11 

3,430 


2,273 


Buddsoddiadau 

12 

16,450 


993 


Arian yn y banc 
ac mewn Haw 


5,946 


25,445 




36,950 


41,684 


Credydwyr: symiau i'w 






talu o fewn blwvddvn 

13 

(6,6301 


(9,429) 


Asedau Cvfredol Net 



30,320 


32,255 

Ased Pensiwn 

21 


- 


2,500 

Cyfanswm Asedau llai 
Rhwvmediqaethau 



35.223 


39,334 

Cronfeydd 

Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus 

14 


15,081 


19,019 

Cronfa Gvffredinol 

14 


20,142 


20,315 

Cyfanswm Cronfeydd 



35,223 


39,334 

Cvmeradwvwvd v Datqaniad Ariannol qan vr Awdurdod ar 15 Gorffennaf 2014. 

Huw Jones Ian Jones 

Cadeirydd Prif Weithredwr 


Mae'r nodiadau ar dudalennau 118 i 139 yn ffurfio rhan o’r Datganiad Ariannol. 


115 


Consolidated Profit and Loss account for the period ended 31 March 2014 

15 months to 12 months to 

31 March 2014 31 December 2012 

Notes £000 £000 

Public Service Fund 
Income and General 


Fund Turnover 

2 


104,186 

86,370 

Turnover of the Authority 



104,186 

86,370 

Cost of programme service 



(95,320) 

(78,806) 

Transmission and distribution costs 


(3,492) 

(4,201) 

Other direct costs 



(1,594) 

(1,277) 

Gross profit 



3,780 

2,086 

Operational and administrative 




expenses 

3 


(4,605) 

(3,620) 

Operating loss 

3 


(825) 

(1,534) 

Exceptional item 

2a 


- 

(1,720) 




(825) 

(3,254) 

Gain on investment 



2 

- 

Net interest 

5 


419 

451 

Loss on ordinary activities before 




taxation 



(404) 

(2,803) 

Taxation on loss on ordinary 





activities 

6 


- 

- 

Loss after taxation 



(404) 

(2,803) 

Transfer from the Public 





Service Fund 

14 


38 

1,383 

Retained in the General Fund 





Fund 

14 


(366) 

(1,420) 

Consolidated Balance Sheet at 31 March 2014 




At 31/03/14 

At 31/12/12 


Note 

£000 

£000 

£000 £000 


Fixed Assets 





Tangible assets 8 

4,066 


4,579 


Investments 9 

837 


- 




4,903 

4,579 


Current Assets 





Stock 10 

11,124 


12,973 


Debtors 11 

3,430 


2,273 


Investments 12 

16,450 


993 


Cash at bank and 





in hand 

5,946 


25,445 



Creditors: amounts falling 
due within one year 13 

36,950 

(6,630) 


41,684 

(9,429) 


Net Current Assets 



30,320 


32,255 

Pension Asset 

21 


- 


2,500 

Total Assets less 






Liabilities 



35,223 


39,334 

Reserves 






Public Service 






Fund 

14 


15,081 


19,019 

General Fund 

14 


20.142 


20,315 

Total Reserves 



35.223 


39,334 


The Statement of Accounts was approved by the Authority on 15 July 2014. 


Huw Jones Ian Jones 

Chairman Chief Executive 


The notes on pages 118 to 139 form part of the Statement of Accounts 









































116 


Mantolen S4C ar 31 Rhagfyr 2014 

Ar 31/03/14 Ar 31/12/12 

Nodyn £000 £000 £000 £000 

Asedau Sefydlog 


Asedau diriaethol 
Buddsoddiadau 

8 

9 

4,066 

4,579 





4,066 


4,579 


Asedau Cyfredol 






Stoc 

10 

11,124 

12,973 



Dyledwyr 

11 

3,242 

4,683 



Arian yn y banc 






ac mewn Haw 


2,949 

3.169 





17,315 

20,825 




Credydwyr: symiau 
i’w talu o fewn 


blwvddvn 

13 (6,300) 

(8,885) 

Asedau Cvfredol Net 

11,015 

11,940 

Ased Pensiwn 

21 

2,500 

Cyfanswm Asedau 
llai Rhwvmediqaethau 

15,081 

19,019 


Cronfeydd 

Cronfa’r Gwasanaeth 


Cyhoeddus 

14 

15,081 

19,019 

Cronfa Gvffredinol 

14 

- 

- 

Cvfanswm Cronfevdd 


15,081 

19,019 


Cvmeradwvwvd v Datganiad Ariannol qan vr Awdurdod ar 15 Gorffennaf 2014. 


Huw Jones Ian Jones 

Cadeirydd Prif Weithredwr 


Datganiad Llif Arian Cyfun am y cyfnod a derfynodd 31 Mawrth 2014 



15 mis i 

12 mis i 


31 Mawrth 2014 

31 Rhagfyr 2012 

Nodyn 

£000 

£000 


Allanlif net ariannol 
o weithgareddau 

qweithredol _15_ (3,814) _ (3,551) 

Enillion ar fuddsoddiadau 
a chostau 
benthyciadau 


Lloq a dderbvniwvd 

419 

240 

Mewnlif net ariannol o enillion 
ar fuddsoddiadau a chostau 
benthyciadau 

419 

240 

Trethiant 

- 

- 

Pryniant cyfalafol a 
buddsoddiadau ariannol 

Pryniant asedau sefydlog diriaethol 

(272) 

(74) 

Gwerthiant asedau sefydlog diriaethol 

5 

1 

Buddsoddiadau ariannol 

(837) 

- 

Allanlif net ariannol 

o bryniant cyfalafol a buddsoddiadau 

ariannol 

(1,104) 

(73) 

Lleihad mewn arian 16 

(4,499) 

(3,384) 


Prif Ddatganiad Arall—Datganiad Cyfanswm 
yr Enillion a Cholledion Cydnabyddedig (STRGL) 



15 mis i 

12 mis i 

31 Mawrth 2014 

31 Rhagfyr 2012 


£000 

£000 

Colled ar weithgareddau cyffredin 
ar 61 trethiant 

(404) 

(2,803) 

Trosglwyddiad o Gronfa’r 

Gwasanaeth Cyhoeddus 

38 

1,383 

Newid gwerth marchnadol y buddsoddiad 194 

- 

Gwarged pensiwn net heb ei adnabod 
Symudiad yn elfen anadferadwy'r 

(2,500) 


gwarged pensiwn 

Colled actiwaraidd ar asedau a 

(1,300) 


rhwvmediqaethau'r cvnllun pensiwn 

(100) 

(800) 

Cyfanswm y colledion cydnabyddedig 
vn vstod v cvfnod 

(4,072) 

(2,220) 


Mae’r nodiadau ar dudalennau 118 i 139 yn ffurfio rhan o'r Datganiad Ariannol. 


117 


S4C Balance Sheet at 31 March 2014 


Fixed Assets 
Tangible assets 
Investments 

Notes 

8 

9 

At 31/03/14 
£000 £000 

4,066 

At 31/12/12 

£000 £000 

4,579 





4,066 

4,579 


Current Assets 






Stock 

10 

11,124 


12,973 


Debtors 

11 

3,242 


4,683 


Cash at bank 






and in hand 


2.949 


3,169 




17,315 


20,825 



Creditors: amounts 
falling due within 


one vear 

13 (6,300) 


(8,885) 

Net Current Assets 


11,015 

11,940 

Pension Asset 

21 

- 

2,500 

Total Assets less 
Liabilities 


15.081 

19,019 

Reserves 

Public Service 

Fund 

14 

15,081 

19,019 

General Fund 

14 

- 

- 

Total Reserves 


15,081 

19,019 

The Statement of Accounts was approved bv the Authority on 15 July 2014. 


Huw Jones Ian Jones 

Chairman Chief Executive 


Consolidated Cash Flow Statement for the period ended 31 March 2014 

15 months to 12 months to 

31 March 2014 31 December 2012 

Notes £000 £000 


Net cash outflow 
from operating 

activities_15(3,814)(3,551) 


Returns on 

investments 

and servicing of finance 

Interest received 

419 

240 

Net cash inflow from returns 
on investments and servicing 
of finance 

419 

240 

Taxation 

- 

- 

Capital expenditure and 
financial investments 

Purchase of tangible fixed assets 

(272) 

(74) 

Sale of tangible fixed assets 

5 

1 

Financial investments 

(837) 

- 

Net cash outflow from 

capital expenditure and financial 

investment 

(1,104) 

(73) 

Decrease in cash 16 

(4,499) 

(3,384) 

Other Primary Statement—Statement 
of Total Recognised Gains and Losses (STRGL) 


15 months to 

12 months to 

31 March 2014 

31 December 2012 


£000 

£000 

Loss on ordinary activities 
after taxation 

(404) 

(2,803) 

Transfer from the Public 

Service Fund 

38 

1,383 

Change in market value of investment 

194 

- 

Net pension surplus not recognised 

(2,500) 

- 

Movement in irrecoverable element 
of pension surplus 

(1,300) 

_ 

Actuarial loss on the pension scheme 
assets and liabilities 

(100) 

(800) 

Total recognised losses 
for the period 

(4,072) 

(2,220) 


The notes on pages 118 to 139 form part of the Statement of Accounts. 






































118 


Nodiadau i’r Cyfrifon am 
y cyfnod a derfynodd 
31 Mawrth 2014 

1. PolisTau Cyfrifo 

Gwelir isod brif bolisi'au cyfrifo’r Awdurdod. 

(a) Sail paratoi’r Datganiad Ariannol 

Paratowyd y Datganiad Ariannol o dan y 
confensiwn costau hanesyddol addasedig 
ac yn unol a pharagraff 12 (1) Atodlen 6 
Deddf Darlledu 1990 (fel yr addaswyd), y 
Cyfarwyddyd Cyfrifon a ryddhawyd gan 
yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, 
Cyfryngau a Chwaraeon a safonau cyfrifo 
perthnasol. Ceir copi o’r Cyfarwyddyd Cyfrifon 
o Swyddfa’r Wasg yn S4C. 

(b) Sail cyfuno 

Mae’r Datganiad Ariannol cyfun yn ymgorffori 
rhai S4C a’i his-ymgymeriadau (gweler nodyn 
9) a luniwyd hyd at 31 Mawrth 2014. Caiff elw 
neu golledion ar drafodion grwp eu dileu’n 
Hawn. Pan gaiff is-gwmni ei brynu, caiff holl 
asedau a rhwymedigaethau’r is-gwmni sy’n 
bodoli ar ddyddiad ei brynu eu cofnodi yn 61 eu 
gwerthoedd teg gan adlewyrchu eu cyflwr ar y 
dyddiad hwnnw. 

(c) Incwm 

(i) Cynhwysir incwm o Ymddiriedolaeth y 
BBC a’r Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a 
Chwaraeon yn y cyfrif elw a cholled pan y’i 
derbynnir. 

(ii) Mae incwm arall, sydd yn cynnwys incwm 
o werthu amser hysbysebu, hawliau mewn 
rhaglenni teledu, nawdd, marsiandio, cyhoeddi, 
a gweithgareddau buddsoddi yn cael ei 
gydnabod yn y cyfrif elw a cholled ar sail 
gronnol. 

(ch) Costau rhaglenni 

Caiff costau rhaglenni’r gwasanaeth cyhoeddus 
sydd wedi’u comisiynu eu dileu’n ilwyr ar y 
darllediad cyntaf neu pan ddaw yn glir na fydd 
darllediad. 

(d) Stoc rhaglenni a stoc arall 

Mae costau uniongyrchol a gyfyd wrth 
gomisiynu neu brynu rhaglenni i’r gwasanaeth 
cyhoeddus sydd heb eu darlledu yn 
ymddangos fel stoc, ar 61 darparu ar gyfer 
gwariant ar ddeunydd nad yw’n debygol o 
gael ei ddarlledu. Am gyfres o raglenni, mae’r 
dosraniad stoc rhwng rhaglenni a orffennwyd 
ond heb eu darlledu a rhaglenni ar ganol eu 
cynhyrchu wedi ei seilio ar gyfanswm y gost 
hyd yn hyn ynghyd a chost gytundebol pob 
pennod a gwblhawyd. 

Diffinnir cost uniongyrchol fel taliadau a wnaed 
neu sy’n ddyledus i gwmniau cynhyrchu neu 
gyflenwyr rhaglenni. 


(dd) Incwm a dderbyniwyd cyn y gwariant 
perthynol 

Oherwydd y polisi'au uchod, derbyniwyd 
incwm o Ymddiriedolaeth y BBC a’r Adran 
dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon 
cyn cynnwys yr holl gostau yn y cyfrif elw a 
cholled. Ar ddyddiad y fantolen, trosglwyddir 
unrhyw incwm a dderbynnir ymlaen Haw i 
Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus. Pan mae 
costau perthynol yn codi, trosglwyddir symiau 
cyfatebol o incwm perthnasol o Gronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled. 
Mae’r cyfrif elw a cholled felly yn cynnwys 
trosglwyddiad net i Gronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus, neu oddi wrtho, yn adlewyrchu’r 
trosglwyddiadau hyn. 

(e) Buddsoddiadau ased sefydlog 

Cyfrifir buddsoddiadau yn 61 yr hyn a dalwyd 
amdanynt llai unrhyw symiau sydd wedi’u dileu. 

(f) Asedau sefydlog diriaethol 

Cyfrifir asedau sefydlog diriaethol yn 61 yr hyn 
a dalwyd amdanynt ynghyd ag unrhyw gostau 
prynu perthnasol, llai dibrisiant. Caiff dibrisiant 
ei gyfrif er mwyn dileu cost yr ased sefydlog 
diriaethol llai gweddill ei werth yn gyfartal dros 
y cyfnod yr amcangyfrifir y caiff ei ddefnyddio. 
Mae’r prif gyfraddau a ddefnyddir i’r diben hwn 
fel a ganlyn: 

Offer a chyfarpar 20% 

Adeiladau rhyddfraint dros 40 mlynedd 

Caiff gwelliannau i adeiladau ar brydles fer 
eu dileu’n gyfartal dros gyfnod y brydles. 

Ni ddibrisir tir rhyddfraint. 

(ff) Cyfraniadau pensiwn 

Cynllun budd diffiniedig 
Mae’r costau pensiwn a godir ar y cyfrif 
elw a cholled wedi’u seilio ar y dulliau a 
damcaniaethau actiwaraidd sydd a’r amcan 
o wasgaru costau pensiwn disgwyliedig dros 
fywydau gwasanaethol y gweithwyr sydd yn y 
cynllun, er mwyn sicrhau bod y gost pensiwn 
rheolaidd yn cynrychioli canran sylweddol llyfn 
o’r gyflogres bensiynadwy gyfredol a’r dyfodol 
disgwyliedig. Gwastateir amrywiaethau o’r gost 
reolaidd dros weddill cyfartaledd bywydau 
gwasanaethol gweithwyr cyfredol y cynllun. 

Cynllun cyfraniadau diffiniedig 
Mae’r costau pensiwn a godir ar y cyfrif elw a 
cholled yn cynrychioli swm y cyfraniadau sy’n 
daladwy i’r cynllun ar gyfer y cyfnod cyfrifo. 

(g) Asedau wedi eu prydlesu 

Caiff rhenti sydd yn daladwy o dan brydlesi 
gweithredol eu cynnwys yn gyfartal dros 
gyfnod y brydles drwy’r cyfrif elw a cholled. 

(ng) Trethiant 

Paratowyd y Datganiad Ariannol ar y sail na 
chodir unrhyw dreth ar symiau a dderbynia S4C 
oddi wrth yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau 
a Chwaraeon. 


(h) Arian tramor 

Cynhwysir asedau a rhwymedigaethau mewn 
arian tramor yn 61 y gyfradd gyfnewid ar 
ddyddiad y fantolen. Cynhwysir trafodion yn 
61 y gyfradd gyfnewid ar y dyddiad mae’n 
digwydd. Mae gwahaniaethau cyfnewid sy’n 
codi o werthiannau tramor a chyfnewid arian 
yn cael eu dangos yn y cyfrif elw a cholled. 

(i) Buddsoddiadau asedau cyfredol 

Caiff buddsoddiadau asedau cyfredol eu 
cofnodi yn 61 yr hyn a dalwyd amdanynt 
i ddechrau, yna cant eu hailbrisio yn 
unol a’u gwerth ar y farchnad agored ar 
ddiwedd pob blwyddyn. Caiff unrhyw 
elw neu golled heb ei wireddu sy’n codi o 
ganlyniad i’r buddsoddiadau, ei gydnabod 
yn uniongyrchol mewn ecwiti, trwy gyfrwng 
datganiad cyfanswm yr enillion a cholledion 
cydnabyddedig. 

2. Gwybodaeth rannol - dosbarthu busnes 

Derbynnir incwm Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus er mwyn i’r Awdurdod gyflawni 
ei gyfrifoldebau gwasanaeth cyhoeddus (o 
fewn ystyr Adran 207 Deddf Cyfathrebiadau 
2003). Mae trosiant y Gronfa Gyffredinol 
yn cynrychioli’r incwm a grewyd gan 
weithgareddau masnachol a gweithgareddau 
nad ydynt yn rhan o’r gwasanaeth cyhoeddus 
fel y cantiateir o dan Adran 206 Deddf 
Cyfathrebiadau 2003 a’r darpariaethau 
trawsnewidiol ym mharagraff 27 Atodlen 
18 Deddf Cyfathrebiadau 2003. 


Codir treth gorfforaeth ar elw sy’n cael 
ei gynhyrchu gan is-ymgymeriadau. 


Notes to the Accounts 
for the period ended 
31 March 2014 

1. Accounting policies 

The principal accounting policies of the 
Authority are set out below. 

(a) Basis of preparation of Statement of 
Accounts 

The Statement of Accounts has been prepared 
under the modified historical cost convention 
and in compliance with paragraph 12 (1) of 
Schedule 6 to the Broadcasting Act 1990 (as 
amended), the Accounts Direction issued by 
the Secretary of State for Culture, Media and 
Sport and applicable accounting standards. A 
copy of the Accounts Direction can be obtained 
from S4C’s Press Office. 

(b) Basis of consolidation 

The consolidated Statement of Accounts 
incorporate those of S4C and of its subsidiary 
undertakings (see note 9) drawn up to 
31 March 2014. Profits or losses on intra - 
group transactions are eliminated in full. On 
acquisition of a subsidiary, all of the subsidiary’s 
assets and liabilities which exist at the date 
of acquisition are recorded at their fair values 
reflecting their condition at that date. 

(c) Income 

(i) Income from the BBC Trust and the 
Department for Culture, Media and Sport is 
credited to the profit and loss account when it 
is received. 

(ii) Other income, which includes income 
from sales of airtime, rights in television 
programmes, sponsorship, merchandising, 
publishing and investment activities, is 
recognised in the profit and loss account on an 
accruals basis. 

(d) Cost of programmes 

The cost of commissioned public service 
programmes is wholly written off on first 
transmission or as soon as it becomes apparent 
that no transmission will result. 

(e) Programme and other stocks 

Direct costs incurred in the commissioning or 
purchase of public service programmes as yet 
untransmitted are carried forward as stock, 
after providing for expenditure on material 
which is unlikely to be transmitted. For a series 
of programmes, the allocation of stock between 
programmes completed but not yet transmitted 
and programmes in the course of production is 
based on total costs to date and the contractual 
cost per completed episode. 

Direct cost is defined as payments made or 
due to production companies or programme 
suppliers. 


(f) Income received in advance of related 
expenditure 

As a result of the above policies, income from 
the BBC Trust and the Department for Culture, 
Media and Sport is received in advance of 
all costs being charged to the profit and loss 
account. At the balance sheet date, any income 
received in advance is transferred to the Public 
Service Fund. As the related costs are charged, 
there is a corresponding transfer of the relevant 
income from the Public Service Fund to the 
profit and loss account. The profit and loss 
account therefore contains a net transfer to or 
from the Public Service Fund comprising these 
transfers. 

(g) Fixed asset investments 

Investments are included at cost less amounts 
written off. 

(h) Tangible fixed assets 

Tangible fixed assets are stated at cost, 
together with any incidental expenses of 
acquisition, less depreciation. Depreciation is 
calculated so as to write off the cost of the 
asset less its residual value on a straight line 
basis over its estimated useful life. The principal 
annual rates used for this purpose are as 
follows: 

Plant and equipment 20% 

Freehold buildings over 40 years 

Improvements to short leasehold buildings 
are amortised on a straight line basis over the 
remaining period of the lease. Freehold land is 
not depreciated. 

(i) Pension contributions 

Defined benefit scheme 
The pension costs charged against the profit 
and loss account are based on the actuarial 
methods and assumptions designed to spread 
the anticipated pension costs over the service 
lives of the employees in the scheme, so as to 
ensure that the regular pension cost represents 
a substantially level percentage of the current 
and expected future pensionable payroll. 
Variations from regular cost are spread over the 
average remaining service lives of current 
employees in the scheme. 

Defined contribution scheme 
The pension costs charged to the profit and 
loss account represent the amount of the 
contributions payable to the scheme in respect 
of the accounting period. 

(j) Leased assets 

Operating lease rentals are charged to the 
profit and loss account on a straight line basis 
over the lease term. 

(k) Taxation 

The Statement of Accounts is prepared on the 
basis that taxation is not levied in relation to 
amounts received by S4C from the Department 
for Culture, Media and Sport. 


(l) Foreign currencies 

Monetary assets and liabilities denominated 
in foreign currencies are translated at the 
rates of exchange ruling at the balance 
sheet date. Transactions are translated at 
the rate ruling at the date of the transaction. 
Exchange differences arising on translation and 
transactions in foreign currencies are dealt with 
through the profit and loss account. 

(m) Current asset investments 

Current asset investments are initially recorded 
at cost and are revalued to their open market 
value at each year end. Any unrealised gain 
or loss arising on the investments shall be 
recognised directly in equity, through the 
statements of total recognised gains and losses. 

2. Segmental information - classes of business 

Public Service Fund income is received in order 
that the Authority may fulfil its public service 
responsibilities (within the meaning of Section 
207 of the Communications Act 2003). General 
Fund turnover represents the income generated 
from commercial and other non-public service 
activities as permitted under Section 206 of the 
Communications Act 2003 and the transitional 
provisions contained in paragraph 27 of 
Schedule 18 to the Communications Act 2003. 


Profits generated by subsidiary undertakings 
are subject to corporation tax. 


120 


2. Incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus a throsiant y Gronfa Gyffredinol 

15 mis i 12 mis i 

31 Mawrth 2014 31 Rhagfyr 2012 


Incwm Cronfa’r 

Gwasanaeth Cyhoeddus 
Incwm a dderbyniwyd oddi 
wrth ADdCCh 

Incwm arall 

£000 £000 

100,609 

186 

£000 £000 

83,000 

85 

Trosiant y Gronfa 

Gyffredinol 

Gwerthiant rhaglenni 

100,795 

83,085 

a hysbysebu 

2,644 

2,632 

Cyhoeddi a marsiandio 

52 

174 

Eraill 

695 

479 


3,391 

3,285 

Trosiant y grwp 

104,186 

86,370 

Ceir isod ddadansoddiad o drosiant y Gronfa Gyffredinol yn 61 marchnad ddaearyddol: 


15 mis i 

12 mis i 


31 Mawrth 2014 

31 Rhagfyr 2012 


£000 

£000 

Y Deyrnas Unedig 

3,225 

3,094 

Gweddill Ewrop 

44 

41 

Unol Daleithiau America 

40 

21 

Gweddill v Bvd 

82 

129 


3,391 

3,285 

Colled gweithredol 


15 mis i 

12 mis i 


31 Mawrth 2014 

31 Rhagfyr 2012 


£000 £000 

£000 £000 


Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus 

Gweithgareddau Cronfa’r 

Gwasanaeth Cyhoeddus (1,495) (2,700) 


Cronfa Gyffredinol 
Gwerthiant rhaglenni 
a hysbysebu 

Cyhoeddi a marsiandio 
Gweithgareddau eraill 

(1,495) 

907 

(66) 

(171) 

(2,700) 

1,192 

80 

(106) 


670 

1,166 


(825) 

(1,534) 

Asedau net 


Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 

Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus 

Gweithgareddau Cronfa’r 

£000 £000 

£000 £000 

Gwasanaeth Cyhoeddus 

15,081 

19,019 

Cronfa Gyffredinol 
Gwerthiant rhaglenni 

15,081 

19,019 

a hysbysebu 

99 

333 

Cyhoeddi a marsiandio 

4 

22 

Gweinyddiaeth 

22 

33 

Gweithgareddau eraill 

20,017 

19,927 


20,142 

20,315 


35,223 

39,334 

2a. Eitem eithriadol 

Cydnabuwyd ar 61 colled gweithredol: 



15 mis i 

12 mis i 


31 Mawrth 2014 

31 Rhagfyr 2012 

Gostyngiad parhaol 

£000 

£000 

mewn qwerth eiddo 

- 

1,720 


- 

1,720 


121 


2. Public Service Fund income and General Fund turnover 


15 months to 
31 March 2014 
£000 £000 


12 months to 
31 December 2012 
£000 £000 


Public Service 

Fund income 

Income received from the 

licence fee and DCMS 100,609 83,000 

Other income]86_85 


General Fund 
turnover 

Programme and 
airtime sales 

Publishing and merchandising 
Other 

100,795 

2,644 

52 

695 

83,085 

2,632 

174 

479 


3,391 

3,285 

Group turnover 

104,186 

86,370 

An analysis of General Fund turnover by geographical market is given below: 


15 months to 

12 months to 


31 March 2014 

31 December 2012 


£000 

£000 

United Kingdom 

3,225 

3,094 

The rest of Europe 

44 

41 

United States of America 

40 

21 

Rest of the World 

82 

129 


3,391 

3,285 

Operating loss 


15 months to 

12 months to 


31 March 2014 

31 December 2012 

Public Service 

Fund 

Public Service 

£000 £000 

£000 £000 

Fund activities 

(1,495) 

(2,700) 


(1,495) 

(2,700) 

General Fund 

Programme and airtime sales 

907 

1,192 

Publishing and merchandising 

(66) 

80 

Other activities 

(171) 

006) 


670 

1,166 


(825) (1,534) 


Net assets 

Public Service 

Fund 

Public Service 

Fund activities 

At 31/03/14 
£000 £000 

15,081 

At 31/12/12 
£000 £000 

19,019 

General Fund 

Programme and airtime 

15,081 

19,019 

sales 

99 

333 

Publishing and merchandising 

4 

22 

Administration 

22 

33 

Other trading activities 

20,017 

19,927 


20,142 

20,315 


35,223 

39,334 

2a. Exceptional item 

Recognised below operating loss: 



15 months to 

12 months to 


31 March 2014 

31 December 2012 


£000 

£000 

Permanent diminution 

in valuation of propertv 

- 

1,720 


- 

1,720 


































122 


3. Colled gweithredol 


Nodir y colled gweithredol ar 61: 


15 mis i 


Cost y gwasanaeth rhaglenni 


31 Mawrth 2014 
£000 


12 mis i 
31 Rhagfyr 2012 
£000 


Dibrisiant ac amorteiddio 


436 

433 

Costau staffio 


6,079 

5,578 

Taliadau prydlesi gweithredol 


- 

26 

Teithio a chynhaliaeth 


152 

90 

Costau gweithredu a gweinyddu 




Costau staffio 


2,214 

1,617 

Dibrisiant 


344 

298 

Taliadau i’r archwilwyr: 




Gwasanaethau archwilio 


59 

52 

Gwasanaethau eraill 


8 

14 

Costau gweinyddu eraill 


1,865 

1,549 

Taliadau prydlesi gweithredol: 




Tir ac adeiladau 


50 

36 

Arall 


- 

16 

Teithio a chynhaliaeth 


65 

38 



4,605 

3,620 

Mae’r dadansoddiad o gostau gweithredu a gweinyddu fel a ganlyn: 



15 mis i 

12 mis i 


31 Mawrth 2014 

31 Rhagfyr 2012 



£000 

£000 

Costau Cronfa’r 




Gwasanaeth Cyhoeddus 


4,263 

3,455 

Costau'r Gronfa Gvffredinol 


342 

165 



4,605 

3,620 

4. Aelodau a swyddogion cyflogedig 



Mae cyfanswm cydnabyddiaeth swyddogion cyflogedig yn ystod y flwyddyn yn cynnwys: 



15 mis i 

12 mis i 


31 Mawrth 2014 

31 Rhagfyr 2012 



£000 

£000 

Cyflogau gros (yn cynnwys 




taliadau a wnaed 




o dan y cynllun diswyddiadau) 


6,577 

5,892 

Cyfraniadau YG y cyflogwr 


687 

556 

Cvfraniadau pensiwn v cyflogwr 


1,018 

736 



8,282 

7,184 

Yn ystod y flwyddyn cyflogwyd ar gyfartaledd yn y meysydd canlynol: 



15 mis i 

12 mis i 


31 Mawrth 2014 

31 Rhagfyr 2012 


Rhif 

Rhif 

Rhif Rhif 

Dynion Menywod 

Dynion Menywod 

Comisiynu 

8 

8 

8 8 

Darlledu a Dosbarthu 

26 

22 

27 22 

Cyfathrebu 

12 

11 

13 9 

Cyllid, Gweinyddiaeth, 




Adnoddau Dynol 

4 

12 

4 12 

Materion Busnes 

2 

6 

1 8 


Corfforaethol a Pholisi 

Masnachol _7_9_7_ 1 _ 

_ 59 68 _60_66 


Cyfanswm teithio a chynhaliaeth a dalwyd i swyddogion cyflogedig yn ystod y cyfnod a derfynodd 
31 Mawrth 2014 oedd £191,079 (12 mis i 31 Rhagfyr 2012 - £112,483). 

Cydnabyddiaeth yr aelodau 

Roedd cyfanswm cydnabyddiaeth aelodau’r Awdurdod am y cyfnod fel a ganlyn: 

15 mis i 12 mis i 

31 Mawrth 2014 31 Rhagfyr 2012 

£000 £000 
147 ]24 


Cyfanswm v taliadau 


123 


3. Operating loss 


Operating loss is stated after: 



15 months to 

12 months to 


31 March 2014 

31 December 2012 


£000 

£000 

Cost of programme service 



Depreciation and amortisation 

436 

433 

Staff costs 

6,079 

5,578 

Operating lease costs 

- 

26 

Travel and subsistence 

152 

90 

Operational and administrative costs 


Staff costs 

2,214 

1,617 

Depreciation 

344 

298 

Auditors’ remuneration: 



Audit services 

59 

52 

Other services 

8 

14 

Other administrative costs 

1,865 

1,549 

Operating lease costs: 



Land and buildings 

50 

36 

Other 

- 

16 

Travel and subsistence 

65 

38 


4,605 

3,620 

The operational and administrative costs can be analysed as follows: 


15 months to 

12 months to 


31 March 2014 

31 December 2012 


£000 

£000 

Public Service Fund costs 

4,263 

3,455 

General Fund costs 

342 

165 


4,605 

3,620 

4. Members and employees 



Total employee remuneration during the year comprised: 



15 months to 

12 months to 


31 March 2014 

31 December 2012 


£000 

£000 

Gross salaries 



(including payments 



made under the 



redundancy scheme) 

6,577 

5,892 

Employer's Nl contributions 

687 

556 

Employer’s pension contributions 

1,018 

736 


8,282 

7,184 

The average number of employees during the year was employed as follows: 


15 months to 

12 months to 


31 March 2014 

31 December 2012 

Number Number 

Number Number 


Male Female 

Male Female 

Commissioning 

8 8 

8 8 

Broadcast and Distribution 

26 22 

27 22 

Communications 

12 11 

13 9 

Finance, Administration, 



Fluman Resources 

4 12 

4 12 

Business Affairs 

2 6 

1 8 

Corporate and Commercial 



Policy 

7 9 

7 7 


59 68 

60 66 

Total travel and subsistence reimbursed to employees during the period ending 31 March 2014 was 

£191,079 (12 month period to 31 December 2012 - £112,483). 

Members’ remuneration 



Total remuneration of the Authority members for the period was as follows: 


15 months to 

12 months to 


31 March 2014 

31 December 2012 


£000 

£000 

Total remuneration 

147 

124 























124 


Cydnabyddiaeth yr aelodau (Parhad) 

Dangosir taliadau i aelodau’r Awdurdod am y flwyddyn isod: 


15 mis i 12 mis i 

31 Mawrth 2014 31 Rhagfyr 2012 

££ 


Carol Bell 


12,063 

2,789 



Bill Davies 


- 

5,254 



John Davies 


12,063 

9,650 



Cenwvn Edwards 


- 

5,254 



Aled Eiruq 


12,063 

2,788 



Dvfriq Jones 


3,217 

9,650 



Dr Glenda Jones 


12,063 

9,650 



Huw Jones 


58,916 

48,442 



Winston Roddick CB QC 


- 

6,433 



Elan Closs Stephens 


12,063 

4,530 



Rheon Tomos 


12,063 

9,650 



Marian Wyn Jones 


12,063 

1,421 



Ymddeolodd Dyfrig Jones yn mis Ebrill 2013 

Penodwyd Carol Bell ac Aled Eirug ym mis Medi 2012 

Ymddeolodd Bill Davies a Cenwyn Edwards ym mis Gorffennaf 2012 
Ymddeolodd Winston Roddick ym mis Awst 2012 

Penodwyd Marian Wyn Jones ym mis Tachwedd 2012 

Penodwyd Elan Closs Stephens ym mis Gorffennaf 2012 



Yn ystod y cyfnod, hawliodd Aelodau'r Awdurdod y treuliau canlynol wrth gyflawni eu 
dyletswyddau. 


Treuliau aelodau’r Awdurdod 

Teithio 

Cvnhaliaeth 

15 mis 
i 31/03/14 

Lletygarwch 

12 mis 
i 31/12/12 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Carol Bell 

1.052 

146 

- 

1.198 

48 

Bill Davies 

- 

- 

- 

- 

797 

John Davies 

2.184 

451 

- 

2.635 

2.333 

Cenwvn Edwards 

- 

- 

- 

- 

1.879 

Aled Eiruq 

1,051 

508 

- 

1,559 

8 

Dvfriq Jones 

282 

294 

- 

576 

1,535 

Dr Glenda Jones 

277 

- 

- 

277 

400 

Huw Jones 

5.814 

2,738 

122 

8,674 

7.316 

Winston Roddick CB QC 

- 

- 

- 

- 

325 

Elan Closs Stephens 

615 

783 

- 

1.398 

15 

Rheon Tomos 

302 

149 

- 

451 

194 

Marian Wvn Jones 

2.191 

1,037 

- 

3,228 

164 

Cvfanswm 

13.768 

6,106 

122 

19,996 

15.014 


Dangosir taliadau i aelodau’r Tim Rheoli yn ystod y cyfnod isod: 



15 mis 
i 31/03/14 
Cyflogau 
gros 
£000 

12 mis 
i 31/12/12 
Cyfanswm 

£000 

Ian Jones 

179 

132 

Arwel Ellis Owen 

- 

18 

Garffild Llovd Lewis 

no 

89 

Elin Morris 

115 

92 

Kathrvn Morris 

in 

90 

Arshad Rasul 

- 

74 

Dafvdd Rhvs 

no 

62 


Penodwyd Dafydd Rhys ym mis Ebrill 2012. 

Treuliau aelodau’r Tim Rheoli 



Teithio 

Cvnhaliaeth 

Lletvqarwch 

15 mis 
i 31/03/14 

12 mis 
i 31/12/12 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Ian Jones 

7,473 

6,215 

1,310 

14.998 

10,990 

Garffild Llovd Lewis 

5,867 

3,035 

35 

8,937 

17,444 

Elin Morris 

1.777 

347 

- 

2.124 

808 

Kathrvn Morris 

472 

300 

- 

772 

850 

Arwel Ellis Owen 

- 

- 

- 

- 

194 

Arshad Rasul 

- 

- 

- 

- 

847 

Dafvdd Rhvs 

7.825 

7,664 

102 

15.591 

5,215 

Cvfanswm 

23,414 

17,561 

1,447 

42,422 

36,348 


125 


Members’ remuneration (Continued) 

The remuneration of the Authority members during the year is shown below: 



15 months to 

12 months to 


31 March 2014 

31 December 2012 


£ 

£ 

Carol Bell 

12,063 

2,789 

Bill Davies 

- 

5,254 

John Davies 

12,063 

9,650 

Cenwvn Edwards 

- 

5,254 

Aled Eiruq 

12,063 

2,788 

Dvfriq Jones 

3,217 

9,650 

Dr Glenda Jones 

12,063 

9,650 

Huw Jones 

58,916 

48,442 

Winston Roddick CB QC 

- 

6,433 

Elan Closs Stephens 

12,063 

4,530 

Rheon Tomos 

12,063 

9,650 

Marian Wvn Jones 

12,063 

1,421 


Dyfrig Jones retired in April 2013 

Carol Bell and Aled Eirug were appointed in September 2012 
Bill Davies and Cenwyn Edwards retired in July 2012 
Winston Roddick retired in August 2012 
Marian Wyn Jones was appointed in November 2012 
Elan Closs Stephens was appointed in July 2012 

During the period, the Authority Members incurred the following expenses in the performance of 
their duties. 


Authority members’ expenses 

Travel 

Subsistence 

15 months 
to 31/03/14 

Hospitality 

12 months 
to 31/12/12 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Carol Bell 

1.052 

146 

- 

1.198 

48 

Bill Davies 

- 

- 

- 

- 

797 

John Davies 

2.184 

451 

- 

2.635 

2.333 

Cenwvn Edwards 

- 

- 

- 

- 

1,879 

Aled Eiruq 

1.051 

508 

- 

1,559 

8 

Dvfriq Jones 

282 

294 

- 

576 

1,535 

Dr Glenda Jones 

277 

- 

- 

277 

400 

Huw Jones 

5,814 

2,738 

122 

8,674 

7,316 

Winston Roddick CB QC 

- 

- 

- 

- 

325 

Elan Closs Stephens 

615 

783 

- 

1,398 

15 

Rheon Tomos 

302 

149 

- 

451 

194 

Marian Wvn Jones 

2.191 

1,037 

- 

3.228 

164 

Total 

13.768 

6,106 

122 

19,996 

15,014 


The remuneration of the Management Team during the period is shown below: 



15 months 
to 31/03/14 
Gross 
pay 
£000 

12 months 
to 31/12/12 
Total 

£000 

Ian Jones 

179 

132 

Arwel Ellis Owen 

- 

18 

Garffild Llovd Lewis 

no 

89 

Elin Morris 

115 

92 

Kathrvn Morris 

in 

90 

Arshad Rasul 

- 

74 

Dafvdd Rhvs 

no 

62 


Dafydd Rhys was appointed in April 2012. 
Management Team members’ expenses 



Travel 

Subsistence 

Hospitality 

15 months 
to 31/03/14 

12 months 
to 31/12/12 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Ian Jones 

7,473 

6,215 

1,310 

14,998 

10,990 

Garffild Llovd Lewis 

5,867 

3,035 

35 

8,937 

17,444 

Elin Morris 

1,777 

347 

- 

2,124 

808 

Kathrvn Morris 

472 

300 

- 

772 

850 

Arwel Ellis Owen 

- 

- 

- 

- 

194 

Arshad Rasul 

- 

- 

- 

- 

847 

Dafvdd Rhvs 

7.825 

7,664 

102 

15.591 

5,215 

Total 

23,414 

17,561 

1,447 

42.422 

36,348 


































































































126 


Cynllun cyfraniadau diffiniedig Cynllun budd diffiniedig 



Cyfraniadau 


Gwerthoedd 

Gwerthoedd 



S4C 


blynyddol 

trosglwyddo 


31/03/14 

31/12/12 

Pensiwn 

Cynnydd 

Gwerth 

Gwerth 

Cynnydd 




Cronedig 

yny 

trosglwyddo 

trosglwyddo 

yn y gwerth 




ar 

pensiwn 

ar 31/03/14 

ar 31/12/12 

trosglwyddo 




31/03/14 

cronedig yn 



llai 





y cyfnod 



cyfraniadau’r 








aelodau yn 








y cyfnod 


£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

Ian Jones 

21 

18 

- 

- 

- 

- 

- 

Garffild Lloyd Lewis 

20 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

Elin Morris 

18 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

Kathryn Morris 

24 

12 

45 

1 

1,256 

1,146 

no 

Arshad Rasul 

- 

25 

- 

- 

- 

- 

- 

Dafvdd Rhvs 

15 

4 

- 

- 

- 

- 

- 


Daeth Kathryn Morris yn aelod gohiriedig y cynllun budd diffiniedig pan gaewyd y cynllun ar 31 Mai 
2011 gan ymuno gyda’r cynllun cyfraniadau diffiniedig ar 1 Mehefin 2011. 

5. Llog net 

15 mis i 

12 mis i 

31 Mawrth 2014 

31 Rhagfyr 2012 


£000 

£000 

Llog a dderbynnir 
- ar adnau tvmor bvr 

419 

451 


419 

451 

6. Trethiant 



Paratowyd y Datganiad Ariannol ar y sail na chodir unrhyw drethiant ar symiau 
a dderbynia S4C oddi wrth yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon. 


15 mis i 

12 mis i 

31 Mawrth 2014 

31 Rhagfyr 2012 


£000 

£000 

Treth gorfforaeth y Deyrnas 

Unedig ar 23.20% (2012 - 24.49%) 
Cymwysiadau i’r tal trethiant am y 

- 

- 

cvfnodau blaenorol 

- 

- 

Tal trethiant cvfredol am v cyfnod 

- 

- 


15 mis i 

12 mis i 

31 Mawrth 2014 

31 Rhagfyr 2012 


£000 

£000 

Colled ar weithgareddau cyffredin 
cyn trethiant 

Colled ar weithgareddau cyffredin 

(404) 

(2,803) 

wedi’i lluosi a’r gyfradd treth safonol 
yn y DU o 23.20% (2012 - 24.49%) 

(94) 

(686) 

Effeithiau: 



Costau na ellir eu tynnu at 
ddibenion treth 

67 

56 

Newidiadau amseru eraill 

18 

292 

Trosqlwvddo o incwm qohiriediq 

9 

338 

Tal trethiant cvfredol am v cvfnod 

- 

- 


7. Colled sy’n berthnasol i S4C 

Mae’r Awdurdod wedi mabwysiadau adran 408 Ddeddf Cwmni'au 2006 ac nid yw wedi cynnwys 
cyfrif elw a cholled S4C yn y Datganiad Ariannol hwn. Mae colled S4C am y cyfnod yn £5.348m (12 
mis i 31 Rhagfyr 2012 - £5.183m). Ceir gwybodaeth bellach yn nodyn 14. 


127 


Defined contribution scheme 
S4C 

contributions 


31/03/14 


31/12/12 


Defined benefit scheme 


Accrued 
Pension at 
31/03/14 


Annual 

values 

Increase in 
accrued 
pension 
in the 
period 


Transfer 
value at 
31/03/14 


Transfer 

values 

Transfer Increase 
value at in transfer 
31/12/12 value less 
member's 
contribution 
in the 
period 


£000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 


Ian Jones 

Garffild Lloyd Lewis 
Elin Morris 
Kathryn Morris 
Arshad Rasul 


21 

20 

18 

24 

15 


18 

13 

14 
12 
25 

4 


45 


1 1,256 


1,146 


no 


Kathryn Morris became a deferred member of the defined benefit scheme on its closure on 31 May 
2011 and joined the defined contribution scheme on 1 June 2011. 

5. Net interest 

15 months to 

12 months to 


31 March 2014 

31 December 2012 


£000 

£000 

Interest receivable 
- short term deposits 

419 

451 


419 

451 

6. Taxation 



The Statement of Accounts is prepared on the basis that taxation is not levied 

in relation to amounts received by S4C from the Department for Culture, Media and Sport. 


15 months to 

12 months to 


31 March 2014 

31 December 2012 


£000 

£000 

United Kingdom corporation 
tax at 23.20% (2012 - 24.49%) 
Adjustment to taxation charge 

- 

- 

in respect of previous periods 

- 

- 

Current taxation for the period 

- 

- 


15 months to 

12 months to 


31 March 2014 

31 December 2012 


£000 

£000 

Loss on ordinary activities 



before taxation 

(404) 

(2.803) 

Loss on ordinary activities multiplied 


by standard rate of tax in the UK of 


23.20% (2012 - 24.49%) 

Effects of: 

(94) 

(686) 

Expenses not deductible for 
tax purposes 

67 

56 

Other timing differences 

18 

292 

Transfer from deferred income 

9 

338 

Current taxation for period 

- 

- 


7. Loss attributable to S4C 

The Authority has adopted section 408 of the Companies Act 2006 and has not included S4C’s 
profit and loss account in this Statement of Accounts. S4C’s loss for the period is £5.348m (12 
month period to 31 December 2012 - £5.183m). Further information is given in note 14. 
















128 


8. Asedau sefydlog diriaethol 
Yr Awdurdod a S4C 


Cost 

Ar 1 lonawr 2013 
Ychwanegiadau 
Gwerthiannau 

Cyfanswm 

£000 

18,214 

272 

(2.480) 

Tir ac Adeiladau 
Rhyddfraint Prydles 

Fer 

£000 £000 

9,165 209 

Offer a 

Chyfarpar 

£000 

8,840 

272 

(2,480) 

Ar 31 Mawrth 2014 

16,006 

9,165 

209 

6,632 

Dibrisiant 

Ar 1 lonawr 2013 

13,635 

5,547 

209 

7,879 

Cost am y flwyddyn 

780 

246 

- 

534 

Gwerthiannau 

(2,475) 

- 

- 

(2,475) 

Ar 31 Mawrth 2014 

11,940 

5,793 

209 

5,938 

Gwerth llyfr net 

Ar 31 Mawrth 2014 

4,066 

3,372 


694 

Ar 31 Rhagfyr 2012 

4,579 

3,618 

- 

961 


Tir ac adeiladau 

Pafiliwn S4C ar faes y Sioe Amaethyddol Frenhinol yn Llanelwedd yw’r eiddo dan brydles fer. 

Mae eiddo dan ryddfraint yn ymwneud a phencadlys S4C ym Mharc Ty Glas a Lambourne Crescent, 
Llanisien. Mae gwerth £1,791,257 o dir rhyddfraint wedi ei gynnwys o dan y pennawd tir ac adeiladau 
rhyddfraint. Nid yw hwn wedi ei ddibrisio. 

Asedau a ddibrisiwyd yn llawn 

Ar 31 Mawrth 2014, mae asedau sefydlog yn cynnwys asedau a gostiodd £3,944,310 (Ar 31 Rhagfyr 
2012 - £6,345,018) a ddibrisiwyd yn llawn ond a gai eu defnyddio o hyd. 

Mae’r Awdurdod wedi ystyried gwerth yr asedau sefydlog diriaethol heblaw am adeiladau heb 
eu hailbrisio. Mae’r Awdurdod yn fodlon nad yw cyfanswm gwerth yr asedau yma ar yr amser 
hwn yn sylweddol wahanol na’r cyfanswm a fynegwyd ar gyfer yr asedau yn y Datganiad 
Ariannol. 


9. Buddsoddiadau asedau sefydlog 

Mae cyfanswm buddsoddiadau asedau sefydlog yn cynnwys: 


Buddsoddiadau 
asedau sefydlog 
Ychwanegiad yng 
ngwerth y buddsoddiad 

Yr Awdurdod 

Ar 31/03/14 Ar 31/12/12 

£ £ 

836,500 

Ar 31/03/14 
£ 

3 

S4C 

Ar 31/12/12 
£ 

3 



836,500 

- 

3 

3 

Buddsoddiadau asedau sefydlog 

S4C 

Cyfranddaliadau mewn 
ymgymeriadau grwp 


Cost a gwerth llyfr net ar 1 lonawr 2013 
Ychwaneqiadau 


3 


Cost a gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2014 


3 


Ar 31 Mawrth 2014, roedd yr Awdurdod yn dal 20% neu fwy o ecwiti’r canlynol: 


Gwlad 

ymgorffori 

Dosbarth y 
cyfranddaliad 
a ddaliwyd 

Canran a ddaliwyd 

Gan y prif Gan yr 

ymgymeriad Awdurdod 

Natur 
y busnes 

S4C 

Masnachol 

Cvf 

Cymru a 
Lloegr 

Cyffredin 

100% 

100% 

Darparu gwasanaethau 
rheoli i is-gwmniau 
masnachol 

S4C Digital 
Media Ltd 

Cymru a 
Lloegr 

Cyffredin 

- 

100% 

Cwmni buddsoddi 

S4C Cymru a 

Rhyngwladol Lloegr 

Cyf 

Cyffredin 

- 

100% 

Gwerthu gofod 
hysbysebu a 
rhaqlenni 

S4C2 Cyf 

Cymru a 
Lloegr 

Cyffredin 

- 

100% 

Darlledu digidol a 
darparu 
gwasanaethau 
darlledu digidol 


Mae’r is-ymgymeriadau i gyd wedi eu cyfuno yn y Datganiad Ariannol. 

Maent i gyd yn is-ymgymeriadau yn rhinwedd cyfranddaliadau o 100%. 

Mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon hawl mynediad llawn 
i ddatganiadau ariannol holl is-ymgymeriadau yr Awdurdod sydd mewn bodolaeth nawr neu a greir 
yn y dyfodol. 


8. Tangible fixed assets 
The Authority and S4C 


129 


Cost 


Total 

£000 


Land and Buildings Plant and 
Freehold Short Equipment 

Leasehold 

£000 £000 £000 


At 1 January 2013 
Additions 

Disposals 

18,214 

272 

(2.480) 

9,165 

209 

8,840 

272 

(2,480) 

At 31 March 2014 

16,006 

9,165 

209 

6,632 

Depreciation 

At 1 January 2013 

13,635 

5,547 

209 

7,879 

Charge for year 

780 

246 

- 

534 

Disposals 

(2,475) 

- 

- 

(2,475) 

At 31 March 2014 

11,940 

5.793 

209 

5,938 

Net book amount 

At 31 March 2014 

4,066 

3.372 


694 

At 31 December 2012 

4,579 

3,618 

- 

961 


Land and buildings 

The short leasehold building is S4C’s pavilion at the Royal Welsh Showground, Llanelwedd. 

Freehold property relates to S4C’s headquarters at Parc Ty Glas and Lambourne Crescent, 
Llanishen. Included in freehold land and buildings is freehold land of £1,791,257 which has not been 
depreciated. 

Fully depreciated assets 

At 31 March 2014, fixed assets includes assets at a cost of £3,944,310 (At 31 December 2012 - 
£6,345,018) which were fully depreciated but still in use. 

The Authority has considered the value of tangible fixed assets other than buildings without 
revaluing them. The Authority is satisfied that the aggregate value of those assets at the time was 
not significantly different than the aggregate amount at which they are stated in the Statement of 
Accounts. 

9. Fixed asset investments 

Total fixed asset investments comprise: 

Authority S4C 

At 31/03/14 At 31/12/12 At 31/03/14 At 31/12/12 
£ £ £ £ 

Fixed asset 


investments 

Increase in valuation 
of investment 

836,500 

3 

3 


836,500 

3 

3 

Fixed asset investments 

S4C 

Cost and net book amount at 1 January 2013 

Shares in 
group undertakings 

£ 

3 


Additions 


- 


Cost and net book amount at 31 March 2014 

3 



At 31 March 2014 the Authority held 20% or more of the equity of the following: 



Country of 
incorporation 

Class of share 
capital held 

Proportion held 

By parent By the 

undertaking Authority 

Nature 
of business 

S4C 

Masnachol 

Cyf 

Wales and 
England 

Ordinary 

100% 

100% 

Provision of 
management 
services to commercial 
subsidiaries 

S4C Digital 
Media Ltd 

Wales and 
England 

Ordinary 

- 

100% 

Investment company 

S4C Wales and 

Rhyngwladol England 

Cyf 

Ordinary 

- 

100% 

Selling of 
airtime and 
programmes 

S4C2 Cyf 

Wales and 
England 

Ordinary 

- 

100% 

Digital broadcasting 
and provision of 
digital broadcasting 
services 


All of the subsidiary undertakings have been consolidated in the Statement of Accounts. 

All are wholly owned subsidiary undertakings. 

The Secretary of State for Culture, Media and Sport has a full right of access to the financial 
statements of all the Authority’s subsidiary undertakings in existence now, or set up in the future. 






























130 


10. Stoc 

Mae’r stoc rhaglenni heb eu darlledu a stoc arall fel a ganlyn: 



Yr Awdurdod 


S4C 


Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 

Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 


£000 

£000 

£000 

£000 

Rhaglenni ar ganol 
eu cynhyrchu 

10,990 

11,344 

10,990 

11,344 

Rhaglenni a orffennwyd 
ond eto i’w darlledu 

134 

1,629 

134 

1,629 


11.124 

12.973 

11,124 

12,973 

11. Dyledwyr 






Yr Awdurdod 


S4C 


Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 

Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 


£000 

£000 

£000 

£000 

Dyledwyr masnachol 

902 

670 

799 

3,348 

Benthyciadau i swyddogion 10 

6 

10 

6 

Taliadau nawdd 





cymdeithasol a threthi eraill 

1 

- 

1 

TAW 

2,019 

913 

1,990 

913 

Blaendaliadau ac 
incwm cronediq 

499 

683 

443 

415 


3,430 

2,273 

3,242 

4,683 

Mae’r benthyciadau i swyddogion o dan y Cynllun Beicio i’r Gwaith. 


12. Buddsoddiadau asedau cyfredol 





Yr Awdurdod 


S4C 


Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 

Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 


£000 

£000 

£000 

£000 

Buddsoddiad mewn rhaglenni - 




hawliau dosbarthu 

1,256 

993 

- 

- 


1,256 

993 

- 

- 


Gwnaeth y cwmni flaendaliadau o £782,964 ar gytundebau cyd-gynhyrchu yn ystod y cyfnod. 
Adferodd y cwmni £90,361 o’r buddsoddiad yn ystod y cyfnod. Dilewyd £429,134 o flaendaliadau yn 
ystod y cyfnod. 


Cronfa fuddsoddi: 


Yr Awdurdod S4C 

Ar 31/03/14 Ar 31/12/12 Ar 31/03/14 Ar 31/12/12 

£000 £000 £000 £000 
At 1 lonawr .... 

Ychwanegiadau 15,000 

Newid yn werth marchnadol 

y buddsoddiad _ 194_-_-_ L 

15,194- ; - 


Mae’r buddsoddiad yn bortffolio o ecwiti, bondi'au, arian ac asedau eraill dan reolaeth Sarasin 
& Partners LLP ar ran yr Awdurdod. Ar 31 Rhagfyr 2012 daliwyd y cronfeydd hyn mewn cyfrifon 
adneuon oedd yn dangos fel arian yn y banc ac mewn Haw. 

13. Credydwyr: symiau i’w talu o fewn blwyddyn 

Yr Awdurdod S4C 



Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 

Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 


£000 

£000 

£000 

£000 

Credydwyr masnachol 

227 

438 

227 

421 

Credydwyr rhaglenni 

665 

1,117 

665 

1,117 

Taliadau nawdd cymdeithasol 




a threthi eraill 

171 

160 

171 

160 

TAW 

- 

65 

- 

- 

Credydwyr eraill 

290 

260 

- 

- 

Svmiau cronediq 

5,277 

7,389 

5,237 

7,187 


6,630 

9,429 

6.300 

8,885 


131 


10. Stock 

Stock of untransmitted programmes and other stock comprise the following: 




Authority 


S4C 



At 31/03/14 

At 31/12/12 

At 31/03/14 

At 31/12/12 


£000 

£000 

£000 


£000 

Programmes in course 
of production 

10,990 

11,344 

10,990 


11,344 

Programmes completed 
but not vet transmitted 

134 

1,629 

134 


1,629 


11,124 

12,973 

11,124 


12,973 

11. Debtors 


Authority 


S4C 



At 31/03/14 

At 31/12/12 

At 31/03/14 

At 31/12/12 


£000 

£000 

£000 


£000 

Trade debtors 

902 

670 

799 


3,348 

Loans to employees 
Social security and 

10 

6 

10 


6 

other taxes 

- 

1 

- 


1 

VAT 

2,019 

913 

1,990 


913 

Prepayments and 
accrued income 

499 

683 

443 


415 


3,430 

2,273 

3,242 


4,683 

The loans to employees are under the Cycle to Work Scheme. 



12. Current asset investments 







Authority 


S4C 



At 31/03/14 

At 31/12/12 

At 31/03/14 

At 31/12/12 


£000 

£000 

£000 


£000 

Investment in programmes 





distribution rights 

1,256 

993 

- 


- 


1,256 

993 

- 


- 


The company made advances of £782,964 on co-production agreements during the period. The 
company recovered £90,361 of the investment in the period. £429,134 of advances were written off 
during the period. 


Investment fund: 


Authority S4C 


At 

31/03/14 

At 31/12/12 

At 31/03/14 

At 31/12/12 


£000 

£000 

£000 

£000 

At 1 January 2013 

- 

- 

- 

- 

Additions 

15,000 

- 

- 

- 

Change in market value of 
investment 

194 





15.194 

- 

- 

- 


The investment comprises a portfolio of equities, bonds, cash and other assets managed on behalf 
of the Authority by Sarasin & Partners LLP. On 31 December 2012 these funds were held in termed 
deposit accounts and were classified as cash at bank and in hand. 

13. Creditors: amounts falling due within one year 

Authority S4C 



At 31/03/14 

At 31/12/12 

At 31/03/14 

At 31/12/12 


£000 

£000 

£000 

£000 

Trade creditors 

227 

438 

227 

421 

Programme creditors 
Social security and 

665 

1,117 

665 

1,117 

other taxes 

171 

160 

171 

160 

VAT 

- 

65 

- 

- 

Other creditors 

290 

260 

- 

- 

Accruals 

5,277 

7,389 

5,237 

7,187 


6,630 

9,429 

6.300 

8,885 






















132 


14. Cronfeydd yr Awdurdod 



Cronfa’r Gwasanaeth 


Cronfa 



-Cyhoeddus- 


Gyffredinol 


Pensiwn Asedau 

Stoc 

Eraill 

Cyfanswm 


FRS17 Sefydlog 
£000 £000 

£000 

£000 

£000 

£000 

Ar 1 lonawr 2013 

Gweddill y Gronfa Gyffredinol 

2,500 4,579 

12,973 

(1,033) 

20,315 

39,334 

am y cyfnod 

- 

- 

- 

1,237 

1,237 

Trosglwyddiad Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled 
Trosglwyddiad i Gronfa’r Gwasanaeth 

(2,500) (513) 

(1,849) 

(486) 

- 

(5,348) 

Cvhoeddus 

- 

- 

1,410 

(1,410) 

- 

Ar 31 Mawrth 2014 

- 4.066 

11.124 

(109) 

20.142 

35.223 

Cronfeydd S4C 







Cronfa’r Gwasanaeth 


Cronfa 



-Cyhoeddus- 


Gyffredinol 


Pensiwn Asedau 

Stoc 

Eraill 

Cyfanswm 


FRS17 Sefydlog 
£000 £000 

£000 

£000 

£000 

£000 

Ar 1 lonawr 2013 

Gweddill y Gronfa Gyffredinol 

2,500 4,579 

12,973 

(1,033) 

- 

19,019 

am y cyfnod 

Trosglwyddiad Cronfa’r Gwasanaeth 

" 

- 

“ 

1,410 

1,410 

Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled 
Trosglwyddiad i Gronfa’r Gwasanaeth 

(2,500) (513) 

(1,849) 

(486) 

" 

(5,348) 

Cvhoeddus 

- 

- 

1,410 

(1,410) 

- 

Ar 31 Mawrth 2014 

- 4,066 

11,124 

(109) 

- 

15,081 

Trosglwyddwyd cyfanswm o £0.038m o’r Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled 
yn y cyfnod a derfynodd 31 Mawrth 2014 (12 mis i 31 Rhagfyr 2012 - £1.383m). Mae hyn yn cynnwys 
trosglwyddiad o’r Gronfa Gyffredinol o £1.410m (12 mis i 31 Rhagfyr 2012 - £3.000m), trosglwyddiad 
o Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus o £5.348m (12 mis i 31 Rhagfyr 2012 - £5.183m) fel y dangosir 
uchod, £2,500m gwarged pensiwn net a ddygwyd ymlaen heb ei gydnabod, symudiad yn yr 
elfen anadferadwy’r gwarged pensiwn a’r colled actiwaraidd o EO.lOOm (12 mis i 31 Rhagfyr 2012 - 

£0.800m). 






15. Allanlif net ariannol o weithgareddau gweithredol 





Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 




£000 


£000 



Colled gweithredol 

(825) 


(1,534) 



Elw o werthu asedau sefydlog 

- 


(1) 



Dibrisiant ac amorteiddio 

780 


731 



Lleihad mewn stoc 

1,849 


2,013 



(Cynnydd)/lleihad mewn dyledwyr 

(1,157) 


8 



Cynnydd mewn credydwyr 

(2,799) 


(3,669) 



Symudiadau FRS17 

(1,400) 


(1,000) 



Cvnnvdd mewn buddsoddiadau 

(262) 


(99) 




Allanlif net ariannol o 

weithqareddau gweithredol(5,814)(5,551) 


16. Cysoniad y llif arian net a’r symudiad mewn cronfeydd net 





Ar 31/03/14 
£000 


Ar 31/12/12 
£000 



Newidiadau i gronfeydd 
o ganlyniad i lifariannu 

Enillion na wireddwyd mewn 
adnodd parod 

(4,499) 

194 


(3,384) 



Svmudiad o fewn cronfeydd net 

(4,505) 


(3.384) 



Cynnydd yn adnoddau parod 
Lleihad arian yn ystod y flwyddyn 
Cronfeydd net ar 1 lonawr 2013 

15,194 

(19,499) 

25,445 


(3,384) 

28,829 



Cronfeydd net ar 31 Mawrth 2014 

21,140 


25,445 



17. Dadansoddiad o’r newidiadau mewn cronfeydd net 

Ar 

01/01/13 

£000 

Llifarian 

£000 

Arian parod heb 
eu gwireddu 
£000 

Ar 

31/03/14 

£000 

Arian mewn llaw ac yn y banc 
Adnoddau parod eraill 

25,445 

(19,499) 

15.000 


194 

5,946 

15.194 


25,445 

(4,499) 


194 

21,140 


133 


14. Authority reserves 



Public Service 


General 



— 

—Fund- 

— 

— 

Fund 



FRS17 

Fixed 

Stock 

Other 


Total 


Pension 

Assets 






£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

At 1 January 2013 

2,500 

4,579 

12,973 

(1,033) 

20,315 

39,334 

General Fund surplus 







for the period 

- 

- 

- 

- 

1,237 

1,237 

Public Service Fund transfer 







to profit and loss account 

(2,500) 

(513) 

(1,849) 

(486) 

- 

(5,348) 

Transfer to Public Service 







Fund 

- 

- 

- 

1,410 

(1,410) 

- 

At 31 March 2014 

- 

4.066 

11.124 

(109) 

20.142 

35.223 


S4C reserves 


Public Service General 

-Fund- Fund 



FRS17 

Fixed 

Stock 

Other 


Total 


Pension 

Assets 






£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

At 1 January 2013 

General Fund surplus 

2,500 

4,579 

12,973 

(1,033) 

- 

19,019 

for the period 

Public Service Fund transfer 

_ 

" 


" 

1,410 

1,410 

to profit and loss account 
Transfer to Public Service 

(2,500) 

(513) 

(1,849) 

(486) 

" 

(5,348) 

Fund 

- 

- 

- 

1,410 

(1,410) 

- 

At 31 March 2014 

- 

4.066 

11.124 

(109) 


15.081 


In total £0.038m has been transferred to the profit and loss account from the Public Service Fund 
in the period ending 31 March 2014 (12 month period to 31 December 2012 - £1.383m). This 
comprises the £1.410m (12 month period to 31 December 2012 - £3.000m) transfer from the General 
Fund, the £5.348m (12 month period to 31 December 2012 - £5.183m) Public Service Fund transfer 
set out above, the £2.500m net pension surplus brought forward not recognised, the £1.300m 
movement in the irrecoverable element of pension surplus and the actuarial loss of EO.lOOm (12 
month period to 31 December 2012 - £0.800m). 

15. Net cash outflow from operating activities 


Operating loss 

At 31/03/14 
£000 
(825) 

At 31/12/12 
£000 
(1,534) 

Profit on sale of fixed assets 

- 

(D 

Depreciation and amortisation 

780 

731 

Decrease in stock 

1,849 

2,013 

(lncrease)/decrease in debtors 

(1,157) 

8 

Increase in creditors 

(2,799) 

(3,669) 

Movements in FRS17 

0,400) 

(1,000) 

Increase in investments 

(262) 

(99) 


Net cash outflow from operating 
activities 

(3,814) 


(3,551) 


16. Reconciliation of net cash flow to movement in net funds 




At 31/03/14 
£000 


At 31/12/12 
£000 


Change in funds resulting from 
cashflows 

Unrealised gain in liquid 
resource 

(4,499) 

194 


(3,384) 


Movement in net funds 

(4,305) 


(3.384) 


Increase in liquid resources 

Decrease in cash in the year 

Net funds at 1 Januarv 2013 

15,194 

(19,499) 

25,445 


(3,384) 

28,829 


Net funds at 31 March 2014 

21,140 


25.445 


17. Analysis of changes in net funds 

At 

01/01/13 

£000 

Cashflow 

£000 

Unrealised 

cash 

£000 

At 

31/03/14 

£000 

Cash in hand and at bank 

Other liquid resources 

25,445 

(19,499) 

15.000 

194 

5,946 

15,194 


25,445 

(4,499) 

194 

21,140 






























134 


18. Ymrwymiadau prydlesi gweithredol 

Mae gan yr Awdurdod yr ymrwymiadau canlynol dan brydlesi gweithredol yn daladwy yn ystod y 
flwyddyn ariannol hyd at 31 Mawrth 2015: 

Ar 31/03/14 Ar 31/12/12 

£000 £000 

Tir ac Adeiladau 

Cyfnod y brydles yn dirwyn i ben: 

2014/15 

2015/16 - 2018/19_ 40 _36_ 

40 _36 


19. Ymrwymiadau cyfalafol - yr Awdurdod ac S4C 

Nid oedd gan yr Awdurdod ac S4C unrhyw ymrwymiadau cyfalafol ar 31 Mawrth 2014 nac ar 31 
Rhagfyr 2012. 

20. Ymrwymiadau rhaglenni - yr Awdurdod ac S4C 


Ar 31 Mawrth 2014, yr oedd yr Awdurdod ac S4C wedi ymrwymo’n gytundebol i wario’r symiau a 
ganlyn ar raglenni: 


Ar 31/03/14 Ar 31/12/12 

£000 £000 
Ymrwymiadau rhaglenni_ 21,440 _6,138 


21. Cynllun pensiwn 
Cynllun cyfraniadau diffiniedig 

Mae’r Awdurdod yn gweithredu cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig er budd gweithwyr. 

Mae asedau’r cynllun yn cael eu gweinyddu gan ymddiriedolwyr mewn cronfeydd unigol sy’n 
annibynnol o rai’r Awdurdod. Cafwyd tal pensiwn o £1,095,011 ar gyfer y cyfnod yn diweddu 31 
Mawrth 2014 yn seiliedig ar gyfraniad y cwmni o 10% o gyflogau pensiynedig (12 mis i 31 Rhagfyr 
2012 - £736,041). 

Cynllun budd diffiniedig 

Mae’r Awdurdod yn gweithredu cynllun budd diffiniedig, sydd yn rhan o Gynllun Pensiwn Staff 
Ofcom (CTA gynt), i bob aelod o staff cymwys. Mae asedau’r cynllun yn cael eu gweinyddu gan 
ymddiriedolwyr mewn cronfa sy’n annibynnol o rai’r Awdurdod. 

Cafwyd tal pensiwn o £dim ar gyfer y cyfnod yn diweddu 31 Mawrth 2014 (12 mis i 31 Rhagfyr 2012 
- £dim). 

Cododd cyfraniad y cyflogwr i 33.4% ar 01 lonawr 2008 tra oedd cyfraniad yr aelodau yn 5.5% 
trwy’r flwyddyn. 

Ar 31 Mai 2011, caewyd y cynllun budd diffiniedig i groniad yn y dyfodol. Trosglwyddwyd holl 
aelodau gweithredol i’r cynllun cyfraniadau diffiniedig. 

Mae’r pensiwn net sy dros ben yn cael ei gydnabod i’r effaith y gall naill ai’r asedau gael eu 
hadennill gan y cynllun neu arwain at gyfraniadau is yn y dyfodol. Mewn achos nad yw’r amodau 
hyn yn bodoli nid yw’r cyfanswm net sy dros ben yn cael ei gynnwys ar y fantolen fel sydd ar 31 
Mawrth 2014. 

Seilir costau a rhwymedigaethau'r cynllun ar brisiad actiwaraidd. Cynhaliwyd y prisiad actiwaraidd 
llawn diweddaraf ar 31 Mawrth 2009 gan actwari annibynnol cymwys. 

Y prif ragdybiaethau a ddefnyddiwyd gan yr actwari oedd: 



Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 

Ar 31/12/11 

Chwyddiant 


3.5% 

3.1% 

3.2% 

Cyfradd disgownt 
rhwymedigaethau’r cynllun 


4.4% 

4.4% 

4.8% 

Cyfradd cynnydd mewn 
pensiynau cysylltiedig 
yn llawn a'r mynegai pris manwerthu 

3.5% 

3.1% 

3.2% 

Cyfradd cynnydd mewn pensiynau 
sydd a mynegai pris cyfyng 


3.4% 

3.0% 

3.1% 

Cyfradd cynnydd mewn cyflogau 
am v flwvddvn ganlvnol 


n/a 

n/a 

n/a 


Ar sail y rhagdybiaethau a ddefnyddiwyd ar gyfer disgwyliadau einioes, disgwylir i bensiynwr 
gyrywaidd sydd yn awr yn 60 fyw am 27.2 blwyddyn bellach (2012 - 27.0 blwyddyn). Darparir 
Iwfans ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol parthed disgwyliadau einioes. 


135 


18. Operating lease commitments 

The Authority has the following commitments under operating leases which are due during the 
financial year to 31 March 2015: 

At 31/03/14 At 31/12/12 

£000 £000 

Land and Buildings 
Lease period expiring: 

2014/15 

2015/16 - 2018/19 _ 40 _36_ 

40 _36 


19. Capital commitments - Authority and S4C 

The Authority and S4C had no capital commitments at either 31 March 2014 or 31 
December 2012. 

20. Programme commitments - Authority and S4C 

At 31 March 2014, the Authority and S4C had the following contractual commitments for 
expenditure on programmes: 

At 31/03/14 At 31/12/12 

£000 £000 
Programme commitments_ 21,440 _6,138 

21. Pension scheme 
Defined contribution scheme 

The Authority operates a defined contribution pension scheme for the benefit of employees. 

The assets of the scheme are administered by trustees in individual funds independent of those 
of the Authority. The pension charge for the period ended 31 March 2014 amounted to £1,095,011 
arising from the company contribution rate of 10% of pensionable salaries (12 months period to 31 
December 2012 - £736,041). 

Defined benefit scheme 

The Authority operates a defined benefit scheme, which is part of the Ofcom (former ITC) Staff 
Pension plan, for all qualifying employees. The assets of the scheme are administered by trustees 
in a fund independent from those of the Authority. 

The pension charge for the period ended 31 March 2014 amounted to £nil (12 months period to 31 
December 2012 - £nil). 

The employer’s contribution rate was increased to 33.4% on 01 January 2008 with the members’ 
contribution remaining at 5.5% throughout the year. 

On 31 May 2011 the defined benefit scheme was closed to future accrual. All active members have 
been transferred into the defined contribution scheme. 

Net pension surpluses are recognised to the effect that either assests can be recovered from the 
scheme, or lead to lower contributions in the future. Where these conditions are not met, the net 
surplus is not included on the balance sheet as is the case at 31 March 2014. 

Costs and liabilities of the scheme are based on actuarial valuations. The latest full actuarial 
valuation was carried out at 31 March 2009, by a qualified independent actuary. 


The main assumptions used by the actuary were: 

At 31/03/14 At 31/12/12 At 31/12/11 


Price inflation 
Discount rate for 
scheme liabilities 
Rate of increase in 
fully RPI-linked 
pensions 

Rate of increase in pensions with 
limited price indexation 
Rate of increase in salaries for 
forthcoming year 


3.5% 

3.1% 

3.2% 

4.4% 

4.4% 

4.8% 

3.5% 

3.1% 

3.2% 

3.4% 

3.0% 

3.1% 

n/a 

n/a 

n/a 


On the basis of the assumptions used for life expectancy, a male pensioner currently aged 60 
would be expected to live for a further 27.2 years (2012 - 27.0 years). Allowance is made for future 
improvements in life expectancy. 










136 


Mae’r swm sy’n gynwysedig yn y fantolen yn tarddu o oblygiadau’r Awdurdod i’r cynllun 
fel a ganlyn: 




Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 

Ar 31/12/11 


Cyfradd 

Gwerth 

Cyfradd 

Gwerth Cyfradd 

Gwerth 


enillion 

£ 

enillion 

£ 

enillion 

£ 

Ecwiti 

7.0% 

3,100,000 

6.5% 

7,300,000 

6.5% 

5,800,000 

Bondiau Llywodraeth 

3.0% 

17,200,000 

2.5% 

7,400,000 

2.5% 

6,900,000 

Bondi'au Corfforaethol 

- 

- 

3.2% 

2,400,000 

5.1% 

2,100,000 

Blwydd-daliadau yswiriedig 4.0% 

13,400,000 

4.0% 

13,000,000 

4.4% 

12,700,000 

Arian 

0.9% 


0.1% 

100,000 

0.2% 

500,000 



At 31/03/14 


At 31/12/12 



Cyfanswm gwerth 







marchnadol yr asedau 
Gwerth presennol 


33,700,000 


30,200,000 



rhwymedigaethau’r cynllun 

(29.900.000) 


(27.700.000) 



Ased pensiwn net 


3,800,000 


2,500,000 



Ased pensiwn heb ei gydnabod 

(3.800.000) 


- 



Sefvllfa mantolen net 


- 


2,500,000 




Yn unol ag FRS 17, dangosir y cynllun ar y fantolen ar 31 Mawrth 2014 fel ased net 
o £nil (Ar 31 Rhagfyr 2012 - £2.5m). 

Mae’r symiau a gydnabuwyd yn y cyfrif elw a cholled fel y canlynol: 

15 mis 12 mis 

i 31/03/14 i 31/12/12 

£ £ 


Cost gwasanaeth presennol 

Enillion disgwyliedig ar asedau’r 
cynllun pensiwn 

Llog ar rwymedigaethau'r 
cynllun pensiwn 

Costau qwasanaeth blaenorol 

(1,500,000) 

1,500,000 

(1,200,000) 

1,200,000 

Cyfanswm costau gweithredol 

- 

- 

Cynhwysir y symiau a godwyd neu a gredydwyd yn y cyfrif elw a cholled yn incwm a thaliadau 

gweithredol ac o fewn llog a daladwy. 


Mae newidiadau i werth presennol oblygiadau’r budd diffiniedig fel y canlynol: 


Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 


£ 

£ 

Oblygiadau agoriadol 
y budd diffiniedig 

27,700,000 

25,700,000 

Cost gwasanaeth presennol 

- 

- 

Llog ar rhwymedigaethau’r 
cynllun pensiwn 

1,500,000 

1,200,000 

Buddion a dalwyd 

(800,000) 

(600,000) 

Cyfraniadau gan aelodau’r cynllun 

- 

- 

Colledion actiwaraidd 
ar rwymedigaethau 

1,500,000 

1,400,000 

Costau gwasanaeth blaenorol 

- 

- 

Cwtoqiadau 

- 

- 

Oblygiadau terfynol y 
budd diffiniedig 

29,900,000 

27,700,000 

Mae newidiadau i werth farchnad asedau’r cynllun fel y canlynol: 


Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 


£ 

£ 

Gwerth farchnad asedau’r 
cynllun ar ddechrau’r cyfnod 

30,200,000 

28,000,000 

Enillion disgwyliedig 
asedau’r cynllun 

1,500,000 

1,200,000 

Cyfraniadau’r cyflogwr 

1,400,000 

1,000,000 

Cyfraniadau’r cyflogedig 

- 

- 

Buddion a dalwyd 

(800,000) 

(600,000) 

Enillion actiwaraidd ar asedau 

1.400.000 

600,000 

Gwerth farchnad asedau’r 
cynllun ar ddiwedd v cyfnod 

33.700.000 

30,200,000 


137 


The amount included in the balance sheet arising from the Authority’s obligations in respect 
of the plan is as follows: 




At 31/03/14 

At 

31/12/12 

At 31/12/11 


Rate of 

Value 

Rate of 

Value 

Rate of 

Value 


Return 

£ 

return 

£ 

return 

£ 

Equities 

7.0% 

3,100,000 

6.5% 

7,300,000 

6.5% 

5,800,000 

Government bonds 

3.0% 

17,200,000 

2.5% 

7,400,000 

2.5% 

6,900,000 

Corporate bonds 

- 

- 

3.2% 

2,400,000 

5.1% 

2,100,000 

Insured annuities 

4.0% 

13,400,000 

4.0% 

13,000,000 

4.4% 

12,700,000 

Cash 

0.9% 

" 

0.1% 

100,000 

0.2% 

500,000 



At 31/03/14 


At 31/12/12 





£ 


£ 



Total market value 
of assets 

Present value of 


33,700,000 


30,200,000 



scheme liabilities 


(29.900.000) 


(27.700.000) 




Net pension asset 

3,800,000 

2,500,000 

Pension asset not recognised 

(3.800.000) 

- 

Net balance sheet position 

- 

2,500,000 

Under FRS17, the scheme is represented on the balance sheet at 31 March 2014 as a net asset 

of £nil (At 31 December 2012 - £2.5m). 


The amounts recognised in the profit and loss account are as follows: 


15 months 

12 mcnths 


to 31/03/14 

to 31/12/12 


£ 

£ 

Current service cost 

- 

- 

Expected return on pension 



scheme assets 

(1,500,000) 

(1,200,000) 

Interest on pension 



scheme liabilities 

1,500,000 

1,200,000 

Past service cost 

- 

- 

Total operating charges 

- 

- 

The amounts charged or credited to the profit and loss account were included in the operating 

income and charges and within interest payable. 


Changes in the present value of the defined benefit obligation are as follows: 


At 31/03/14 

At 31/12/12 


£ 

£ 

Opening defined 



benefit obligations 

27,700,000 

25,700,000 

Current service cost 

- 

- 

Interest on pension 



scheme liabilities 

1,500,000 

1,200,000 

Benefits paid 

(800,000) 

(600,000) 

Contributions by plan members 

- 

- 

Actuarial losses 



on liabilities 

1,500,000 

1,400,000 

Past service cost 

- 

- 

Curtailments 

- 

- 

Closing defined 



benefit obligations 

29,900,000 

27,700,000 

Changes in the market value of the scheme assets are as follows: 


At 31/03/14 

At 31/12/12 


£ 

£ 

Market value of scheme 



assets at start of period 

30,200,000 

28,000,000 

Expected return on 



scheme assets 

1,500,000 

1,200,000 

Contributions by employer 

1,400,000 

1,000,000 

Contributions by employees 

- 

- 

Benefits paid 

(800,000) 

(600,000) 

Actuarial qains on assets 

1,400,000 

600,000 

Market value of scheme assets 



at end of period 

33.700.000 

30,200,000 

























138 


Prif gategori'au buddsoddiadau asedau’r cynllun, fel % o gyfanswm asedau’r cynllun: 


Ar 31/03/14 Ar 31/12/12 


Ecwiti 

9% 

Buddsoddiadau gilt 

51% 

Bondi'au corfforaethol 

0% 

Arian 

0% 

Blwydd-daliadau yswiriedig 

40% 

Gwir enillion asedau’r cynllun: 

15 mis 


i 31/03/14 


£ 

Enillion disgwyliedig 
asedau’r cynllun 

Colledion actiwaraidd 

2,900,000 

ar asedau 

(100.000) 

Gwir enillion ar asedau’r cynllun 

2.800.000 


24% 

25% 

8 % 

0 % 

43% 


12 mis 
i 31/12/12 
£ 

1,800,000 

(800,000) 

1 . 000.000 


Colledion o £0.1m (12 mis i 31 Rhagfyr 2012 - £0.8m) yw’r cyfanswm a gydnabuwyd yn y datganiad 
cyfanswm enillion a cholledion cydnabyddedig (STRGL) ar gyfer y cyfnod a derfynodd 31 Mawrth 
2013. 


Colled o £4.3m (12 mis i 31 Rhagfyr 2012 - £4.2m) yw’r swm cronedig gydnabuwyd yn y STRGL ar 
31 Mawrth 2014. 


Dadansoddiad hanesyddol gwerthoedd asedau, rhwymedigaethau’r cynllun, cyfanswm y diffyg 
a phroflad enillion a cholledion: 



Ar 31/03/14 

Ar 31/12/12 

Ar 31/12/11 

Ar 31/12/10 

Ar 31/12/09 

Gwerth farchnad 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

asedau’r cynllun 
Rhwymedigaethau’r 

33,700,000 

30,200,000 

28,000,000 

26,000,000 

23,000,000 

cynllun 

29,900,000 

27,700,000 

25,700,000 

24,400,000 

22,900,000 

Gweddill yn y cynllun 
Profiad enillion/ 
(colledion) 

3,800,000 

2,500,000 

2,300,000 

1,600,000 

100,000 

ar asedau’r cynllun 
Canran o 

1,400,000 

600,000 

(100,000) 

700,000 

3,000,000 

asedau’r cynllun (4%) 

Profiad enillion/(colledion) 
ar rwymedigaethau’r 

(2%) 

0% 

3% 

13% 

cynllun 

Canran gwerth 
presennol 


400,000 

100,000 

(100,000) 

700,000 

rhwymedigaethau’r cynllun 0% 

(1%) 

0%) 

0% 

3% 


22. Rhwymedigaethau amodol - yr Awdurdod ac S4C 

Ar 31 Mawrth 2014, nid oedd rhwymedigaethau amodol (Ar 31 Rhagfyr 2012 - £dim). 

23. Trafodion parti'on cysylltiol 

Yr is-gwmn'iau masnachol sy'n eiddo’n llwyr, Aelodau’r Awdurdod ac aelodau'r Tim Rheoli yw 
parti'on cysylltiedig S4C. 

Mae cydnabyddiaeth yr Awdurdod a’r Tim Rheoli yn cael ei ddatgelu yn nodyn 4. 

Nid oes unrhyw drafodion parti cysylltiedig wedi ei gytuno arni yn ystod y pymtheg mis hyd at 
31 Mawrth 2014 gan aelodau’r Awdurdod na’r Tim Rheoli. 

Mae pob trafodion a balansau is-gwmniau masnachol S4C wedi eu dileu yn y broses gyfuno. Mae 
S4C wedi manteisio ar yr eithriad o ddatgelu unrhyw drafodion gydag unrhyw gwmni grwp arall 
o dan Safonau Adrodd Ariannol 8. 


139 


The major categories of investments of plan assets, as a % of total plan assets: 


At 31/03/14 At 31/12/12 

Equities 9% 24% 

Gilt investments 51% 25% 

Corporate bonds 0% 8% 

Cash 0% 0% 

Insured Annuities 40% 43% 

Actual return on scheme assets: 

15 months 12 months 

to 31/03/14 to 31/12/12 

£ £ 

Expected return 

on scheme assets 2,900,000 1,800,000 

Actuarial loss on 

assets _ (100,000) _ (800,000) 

Actual gain on scheme assets_ 2,800,000 _1,000,000 


The amount recognised in the statement of total recognised gains and losses (STRGL) for the 
period ended 31 March 2014 is a loss of £0.1m (12 months period to 31 December 2012 loss - 
£0.8m). 

The cumulative amount recognised within the STRGL as at 31 March 2014 is a loss of £4.3m 
(12 months period to 31 December 2012 - £4.2m). 

Historical analysis of asset values, scheme liabilities, overall deficit and experience gains 
and losses: 



At 31/03/14 

At 31/12/12 

At 31/12/11 

At 31/12/10 

At 31/12/09 

Market value 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

of scheme assets 
Scheme 

33,700,000 

30,200,000 

28,000,000 

26,000,000 

23,000,000 

liabilities 

29,900,000 

27,700,000 

25,700,000 

24,400,000 

22,900,000 

Surplus in scheme 
Experience gains/ 
(losses) on 

3,800,000 

2,500,000 

2,300,000 

1,600,000 

100,000 

scheme assets 
Percentage of 

1,400,000 

600,000 

(100,000) 

700,000 

3,00,000 

plan assets 
Experience gains/ 
(losses) on 

4% 

(2%) 

0% 

3% 

13% 

scheme liabilities 
Percentage of the 
present value 


400,000 

100,000 

(100,000) 

700,000 

of the plan liabilities 

0% 

(1%) 

(1%) 

0% 

3% 


22. Contingent liabilities - Authority and S4C 

At 31 March 2014, there were no contingent liabilities (At 31 December 2012 - £nil). 

23. Related party transactions 

S4C’s related parties are its wholly owned commercial subsidiaries, Authority Members and 
members of the Management Team. 

Remuneration of Authority and Management Team members is disclosed in note 4. 

No material related party transactions have been entered into during 2013/14 by members of the 
Authority or Management Team. 

Ail transactions and balances with S4C’s wholly owned subsidiaries have been eliminated upon 
consolidation. S4C has taken advantage of the exemption under Financial Reporting Standard 8 
from disclosing transactions with other group companies. 






140 


141 


Cysylltu a ni 

Mae S4C wastad yn falch i glywed barn 
ein gwylwyr. 

Os ydych yn dymuno cyflwyno eich barn am 
ein rhaglenni neu os ydych eisiau gwybodaeth 
bellach, fe fyddem yn falch i glywed gennych. 

Fe allwch gysylltu ag S4C dros y ffon, drwy 
ebost, twitter, facebook neu drwy lythyr. 

Twitter 

@s4c 

Facebook 

s4c 

Gwefan 

s4c.co.uk 

Ebost 

s4c@s4c.co.uk 

Gwifren 

0870 600 4141 

Rhif ffon swyddfa Caerdydd 

029 2074 7444 

Rhif ffon swyddfa Caernarfon 

01286 674622 


Contacting us 

S4C is always pleased to hear 
our viewers' opinions. 

If you want to share your opinion about our 
programmes or if you want further information, 
we’d be happy to hear from you. 

You can contact S4C by phone, email, twitter, 
facebook or by letter. 

Twitter 

@s4c 

Facebook 

s4c 

Website 

s4c.co.uk 

Email 

s4c@s4c.co.uk 

Gwifren 

0870 600 4141 

Cardiff office telephone number 

029 2074 7444 

Caernarfon office telephone number 

01286 674622 


Cyfeiriad 

S4C 

Parc Ty Glas 
Llanisien 
Caerdydd 
CF14 5DU 


S4C 

Doc Fictoria 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL55 1TH 


Address 

S4C 

Parc Ty Glas 
Llanisien 
Cadiff 
CF14 5DU 


S4C 

Doc Fictoria 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL551TH 


Mae’r ddogfen yma wedi’i hargraffu ar 
ddeunydd sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd 
ac mewn amgylchiadau cynaliadwy, gan 
ddefnyddio inc sy’n deillio o lysiau. 

Argraffwyd gan MWL Print Group Limited sydd 
ag achrediad ISO 14001 ac wedi ei ardystio gan 
yr FSC. 


This document has been printed on 
environmentally friendly material which has 
been sustainably managed, using vegetable 
based inks. 

Printed by MWL Print Group Limited, 
who are IS014001 accredited and FSC 
certified. 



